HIÐ ISLENZKA 

BÓKMENTAFÉLAG. 



STOFNAN FÉLAGSIISÍS OG ATHAFNÍE 

UM 

FYRSTU FIMMTÍU ÁRIN 

1816-1866. 



KAUPDIANINAUÖFN. 

PRENTAÐ HJÁ BIAWCO LUWO. 




h 



HIÐ ÍSLENZKA 

BÓKMENTAFÉLAG. 

I H 

I 

r 

STOFNAN FÉLAGSINS OG ATHAFNIR 

UM 

V 

FYRSTU FIMMTÍU ÁRIN 

1816-1866. 



R A 11 P M A N N A H Ö F N. 

PUENTAÐ HJÁ BIAKCO LUNO. 

1867. 



m _ ■ TTTWyri ■ in" 



A fundi í deild hins íslenzka Bókmentafélags á íslandi, sem haldinn var í 
Reykjavík að áliðnu sumri 1865, minntust menn þess, að félag vort var stofnað 1816, 
svo að fimmtíu ára afmæli félagsins bæri uppá árið 1866. Það var þá almennt álit 
fundarmanna, að tilhlýðilegt væri, að félagið héldi minníng þess á einhverjum tilteknum 
degi á þessu ári, og kom mönnum saman um, að það væri vel til falhð, að báðar 
deildir héldi fund á einum og sama degi, og að forsetar deildanna héldi þá ræður, 
hvor í sinni deild , en þær ræður skyldi einkum vera þess efnis, að skýra frá æfi og 
athöfnum félagsins á þessum umiiðnu fyrstu fimmlíu árum af æö þess; en síðan 
skyldi prenta ræður þessa sérstaklega á félagsins kostnað. 

Deild félagsins í Kaupmannahöfn hélt fund 17. Februar 1866, og var þá 
fallizt á í einu hljóði, að halda minníngu þess , að félagið er stofnað fyrir fimmtíu 
árum síðan; það var og einnig samhljóða atkvæði fundarmanna, að það væri vel fallið, 
að minníng þessi væri haldin á þann hált, sem fyr var sagt. En þegar ákveða skyldi 
þann dag, sem skyldi vera fundardagur, þá þótti það að vísu bezt til fallið, að velja 
þarlil þann dag, sem gæli kallazt félagsins afmæiisdagur, eða þann dag, sem hin ýngri 
deild félagsins, deildin í Kaupmannahöíh, var stofnuð á, og sá dagur hefir ávallt verið 
talinn 30. Marts. En af því að svo stóð á í þetta sinn, að 30. IVIarts bar uppá 
lángafrjádag, þá þótti ekki eiga vel við að taka þann dag til fundarhalds, og ekki 
heldur laugardaginn fyrir páska, en þá lék á ymsum álitum, hvern dag annan að 
kjósa skyldi. Var þess þá getið, að 13. April gæti talizt sem merkidagur félagsins að 
því leyti, að á þeim degi 1816 var fullgjör kosníng embættismanna í deildinni í Kaup- 
mannahöFn, og hún þannig fuUkomlega á stofn sett, en menn gátu þess einnig , að 
sá dagur í Augustmánuði (fyrsli eða fimtándi) , sem talinn er frá þeim degi að lög 
félagsins voru samþykkt í deildinni á íslandi 1816, mæiti einnig teljast til minníngar- 
dags. En það var samþykkt, að skjóta úrskurði um þetta mál til deiidarinnar á 
íslandi, hvern dag hún helzt vildi velja til fundarhalds, hvort heldur 13. April eður 
annan, og skyldi fundarhaldið bíðá þess, að svar hennar kæmi, og svo atkvæði hennar 
um, hvort hún væri samdóma um alla þessa tilhögun, eða hún vildi nokkru til breyla, 
og þá hverju. Svarið frá deildinni á íslandi, dagsett 19. Marts, kom 8. April lil Kaup- 
mannahafnar, og kvaðst deildin mundu velja föstudaginn 13. April til minníngardags 
og halda þann dag fundinn. 

Samkvæmt þessum ályktunum voru fundir haldnir í báðum defidum hinn sama 
dag er lil var tekinn. Deildin í Kaupmannahöfn hafði samkomu sína á Borchs coUegio, 



sem er félagsins venjulegi fundarstaður, og voru 25 félagsmenn á fundi, en um kvöldiö 
höfðu þeir samsæti og var þar mælt fyrir skálum og kvæði súngið fyrir minni hins 
íslenzka Bókmenlafélags. 

Deildin í Kaupmannahöfn samþykkíi, aö láta fylgja minníngarriii þessu myndir 
nokkurra þeirra manna, sem áttu mestan þátt í stofnun félagsins, og stjórnuðu því 
framan af, meðan það var að komast á fastan fót; en þaö voru þessir fjórir einkanlega: 

1. RASMUS KRISTJÁN RASK, prófessor og bókavörður við háskólann í 
Kaupmannahöfn , fæddur ú Fjóni 22. Novcmber 1787, andaður í Kaupmannahöfn 
H.November 1832. Hann var fyrsti höfundur féiagsins og forseti deildarinnar í Kaup- 
mannahöfn^'^%1816 til i%1816 og ^%\821 til >5/.t1831; varaforseti '"^o/^ 1 824 til«% 1827; 
heiðursiélagi ^^/4 1818. — Myndin er tekin eptir þeirri, sem er framanviö útgáfu hans 
af Sæmundareddu , og er frá þeim tíma sem hann var í Svíþjóð (1816 — 1818). Nafnrit 
hans er tekið eptir bréfi frá sama tíma. 

2. ÁUNI HELGASON, biskup, fyrrum stiptprófastur og preslur að Görðum á 
Álptanesi, Riddari af Dannebrog og Dannebrogsmaður, fæddur á Stað í Aðalvík 27. Okt- 
ober 1777. ílann var ásamt Rask fyrsti forgaungumaður fyrir að slofna félagið áíslandi 
og var forseti deildarinnar þar frá 1816 til 1848; heíðursféiagi 1830; heiðursforseti 
siðan 1848. Mynd hans er tekin eplir uppdrætti, sem sagt er aö prófessor Rudolph 
Keyser frá Noregi haíi gjört, þegar hann var á íslandi (1825 — 1827). Nafnritið er 
eptir bréfi frá 1818. 

3. FINNUR MAGNÚSSON, etazráð, prófessor og leyndarskjalavörður konúngs, ' 
Riddari af Dannebrog og Dannebrogsmaður, riddari af helgrar Önnu orðu öðrum flokki, 
fæddur í Skáiholti 27. August 1781, andaður í Kaupmannahöfn 24. December 1847. 
Hann var einn af hinum fyrstu stofnendum félagsins í Kaupmannahöfn, og fyrsti skrifari 
deildarinnar 1816 lil ^% 1819, forseti '"^«/3 1819 til 27/4 1820, 1821 lil 1827 
og 2^/3 1839 til dauðadags; varaforseti ^% 1827 lil ^^/n 1831; heiðursfélagi -'^/4 1827. 
Mynd hans er eplir þeirri, sem er með hinni stóru ferðabók Gaimards á íslandi, eins 
og sú, sem er framanvið fjórða ár Nýrra Félagsrita. Nafnritið er eptir bréíi frá 1820. 

4. RJARNI ÞORSTEINSSON (TÍIORSTEINSON), fyrrum amtmaður í Vestur- 
amlinu á íslandi, konferenzráð, Riddari af Dannebrog og Dannebrogsmaður, fæddur 
á Sauðhúsnesi í Vesturskaptafells sýslu 31. Marts 1781. Hann var einn með hinum 
fyrstu stofnendum félagsins í Kaupmannahöfn og hinn fyrsti varaforseti deildarinnar 
^%mQ til 1^/10 1816; síðan fyrsti forseti eptir Rask, is/io 1816 til ^% 1819 og aptur 
í annað sinn 1820 til 1821; heiðursfélagi 1827. Mynd hans er tekin eptir 
Ijósmynd á gleri (Daguerreoiyp) frá 1847, en nafnrilið eplir bréfi frá 1818. 



Tfirlit. 



I. Ræða forseta á fundi í deild hins íslenzka Bókmentafélags í 
Reykjavík, 13. April 1866 bls. 1—5. 

H. Ræða forseta á fundi í deild hins íslenzka Bókraentafélags í Kaup- 

mannahöfn, 13. Aprii 1866 — 6-56. 

■ 

FYLGISKJÖL. 

1. Frunivaip og Boðsbréf Rasks til íslendínfja, um að stofna íéÍQg til að efla bók- 

mentir landsins. Keykjavík 27. Februar 1B15 bls. 57 — 59. 

2. UmbnrÖaibref Geirs Vídalíns, biskups yfir Islandi, til prófastanna, að bann 
sendir þeim boðsbréf Rasks, mælir með því. Reykjavík 10. Marts 1815 .... — 60. 

3. Boðsbréf Rasks tíl Englendínga, til að styrltja hið íslenzka Bókmentafélag. 

LcilU á Skollaudi 21. Septembr. 1815 —61-62. 

4. Boðsbréf Hnsks tíl íslendínga og Íslands vina í Kaupmannahöfn , að halda fund 
og taka sig sanian til aö koma á fót hínu íslenzka Bókmentaféla}íi. Kaupmanna- 

höfu 1. Januar 1816. Með áskrifuöum nöfnum o^? tillögum — 62—65. 

r 

5. Askoran frá R ask til Dana, að styrkja hið nýja islenzka Bóknientafélag. 
Kaupmannahöfn 27. iMarts 1816 — 65—67. 

6. Fyrsti Fundur í deild bins íslenzka Bókmentafélags í Kaupmannahöfn 13. 

April 1816 — 67—68. 

7. Fyrsti fundur í deild hins íslenzka Bókmentafelags í U ey kj avík l.AwgusllSie — 69. 

r ' 

8. Bréf frá síra Árna IJelgasyni, forseta í deildinni á Islandi, til Rasks, um fyrstu 

fundi og athafnir Bókmentafélagsins á íslandi. Reykjavík 15. August 1816 .... — 70— 7Í. 

9. Bo ðshréf deildar hins íslcnzka Bókmentafélags í Kaupmannaböfn til presta á 
Isl a n d i, um að semja s ó k u a I ý s í n ga r lil uiidirbúníngs á almennri lýsí ng 
landsins. Með þar til hcyrandi spurníngum. Kaupmannahöfu 30. April 1839 ... — 71—78. 

10. Boösbréf dcildar hins íslenzka Bókmcntafélags í Kaupmannahöfn til sýslu- 
manna á Islandi, um að semja sýs I u I ýsí nga r til uudirbúníngs á almennri lýs- 
íng landsins. Með þar til heyvandi spurníngum. Kaupmannahöfn 30. Apvil 1839 — 78-80. 

II. Skýrsla um sýslu lýsíngar og sókna, sem eru í safni hins íslcnzka Bók- 
meutafélags 1866 — 80-86. 



I 



12. Brcf deildar hins islenzka BókmentalélRgs í Reykjavík tit ymsra presta 

annara, að halda veÖurbpeUur og senda felaginu afsliripl af þeim. Með 



sýnishorni veðurbókar, Reykjavík 20. 51arts 1841 bls. 86—90. 

13. Bréf deildar hins íslenzka Bókmentafclags í Reykjavík til þeirra, sem halda 
veðurbækur fyrir félagið, um nokkur alriði þar að lútandi. Reykjavík 20. 

August 1841 — 90-91. 

14. sfýrsla um veðurbækur, sem komið hafa frá fslandi til hins íslenzka 
Bókmentafélags frá 1841 til 1866 — 92—94. 

l'ö. Kmb æ t tism an n a tal í báðum deíldum hins íslenzka Bókmentafclags frá 

1816 til 1866 — 94—99. 

16. Skrá um vaxtasjóð og penínga eign hins íslenzka Bókmentafélags, á ári 

hverju frá 1816 til 1866 . — 99—101. 

17. Bækur þær, sem hið íslenzka Bókmentafélag hefir látið á prent út gánga frá 

1816 til 1866, og á ári hverju frá 1852 til 1866 — 101—106. 

18. Samsœti félagsmanna í deild hins íslenzka Bókmentafélags í Kaup- 
mannahöfn 13. April 1866 — 107—108. 




T TTD ISLENZKA 



BOKMENTAFELAG 



/ f 



FYRSTU FIMMTIU ARIN 



1816—1866. 




I. 

RÆÐA FORSETA Á FUNDI í DEILD HINS ÍSLENZKA BÓKMENTAFÉLAGS 

í REYKJAVÍK, 13, APRIL 1866. 

Háttvirtu félagsmenn ! 

Nú eru þegar liöin 50 ár, fráþvíhiðíslenzka bókmentafélag var stofnað 
áríð 18 16, og hefir vorri deild og deildinni í Kaupmannahöfn komið ásamt 
um, að báðar félagsdeildirnar héldi fund í dag í minníngu þcssa atburðar og 
þótt tilhlýðilegt, að forsetar deildanna minntist hans með nokkrum orðum, sem 
síðan kynni að vcrða auglýst almenníngi. Eg skal nú því síður fara mörgum 
orðum um stofnun félags vors, sem eg veit ^ að forseti deildarinnar í Kaup- 
mannahöfn muni gjöra það ítarlega, en get þó ei alveg leidt hjá mér, að 
minnast í virðíngarskyni tveggja manna, sem voru hinir fyrstu frumkvöölar og 
stofnendur þess; annar þeirra var hinn ógleymanlegi vinur og velgjörðamaöur 
íslands, hinn nafnfrægi málfræðíngur ^ prófessor Rask, en annar er hinn há- 
æruverðugi öldúngur, herra biskup Arni HelgasOQ í Görðum, scm síðan 
var forseti deildar vorrar meir en 30 ár og sem nú er heiðursforseti félags- 
ins. Báðum þessum herrum er hin fyrsta stofnun félagsins að þakka, og 
fyrir fylgi þeirra tóku margir íslendíngar, bæði hér og í Kaupmannahöfn, 
ötulan þátt í að félagið kæmist á fót. Eins og kunnugt er, þá er það til- 
gángur félagsins að reyna til að viðhalda íslenzkri túngu og vernda hana, og 
að eíla íslenzkar bókmentir, og þannig auka ahnenna mentun í landinu og 
glæða þjóðerni vort. Félagið á að láta prenta merkileg ritíslendínga, einkum 
eptir þeirra dag, svo þau farist ekki. Einnig getur féh^gið gefið út á prenti 
1 alþýðleg rit og þau, er snerta skólalærdóm. Deildin í Kaupmannahöfn á 

^^^Q^^ : 

1 



f 



1 



>0 . ly^ 2 )^ 

eptir lögum félagsins árlega að gefa út fréttarit, sem fyrst voru kölluð íslenzk 
Sagnablöð og ná frá 1817—1826^ en nú er það kallað Skírnir; þaðan 
er og birt á prenti skýrsla um fjárhag félagsins. Það var ekki furða^ þótt 
framkvæmdir félagsias^ fyrst eptir að það var stofnað, gæti ekki orðið svo 
miklar meðan það var að komast á legg, því vísirinn var mjór og árlegt 
tillag hvers félagsmanns' hér á landi að eins 1 rdl. en 3 rdl. í Danmörku^ 
og eru eigi mörg ár síðan menn hér á landi einnig fóru að greiða 3 dala tillag. 
Það, sem þó bráðum kom fótum undir félagið, var það ^ að bæði veitti 
konúngurinii Friðrekur Wnn sjötti því árlega lOO ríkisdala styrk, og greifi 
Adam Wilhelm Moltke af Bregentved gaf því jafnskjótt aðra 100 ríkis- 
dali árlega, og hclt þessi velgjörðamaður félagsins örlæti sínu við það 
áfram til dauðadags. Kristján konúngur hinn áttundi jók að helmíngi hina 
konúnglegu náðargjöf til félagsins, og veitti því 200 ríkisdala styrk á ári, meðan 

hann sat að ríki. Friðrekur konúngur Mnn sjöundi gjörðist vcrndari félagsins 

meðan hann var krónprinz, og veitti því einnig 200 ríkisdala styrk árlega eptir 
að hann kom til ríkis. Vor allramildasti konúngur Kristján hinn niundi hefir 
sýnt félaginu þá mildi^ að gjörast verndari þess, og heldur hinu sama konúng- 
lega veglyndi áfram sem fyrirrennarar hans. Það á hér ekki við, að telja upp 
allar þær bækur^ sem félag vort hefir gefið út frá því það var stofnað; eg 
skal að eins leyfa mér að minnast á noklœð af hinu helzta. 

Að því er snertir sögu Islands, hefir félagið gefið út Sturlúngu og 
Árbækur íslands eptir Jón Espólín í 13 bindinum, sem ná frá 1261 — 
1832, Einnig gefur það út Skýrslur um landshagi á íslandi, Tíðindi 
um stjórnarmálefni íslands^ Biskupa sögur^ íslenzkt fornbréfa- 
safn (Diplomatarium Islandicun») og Safn til söguíslands og íslenzkra 
bókmenta að fornu og nýju. Uka hefir félagiö gefið út kvæM hinna beztu 
íslenzku skálda^ bæðifrumkveðin og útlögð, t.d. kvæði Stepháns Olafssonar, 
Bjarna Thorarensens og Jónasar Hallgrí mssonar; sömuleiðis Mil- 
tons Paradísarmissi og Klopstokks Messias, sem síra Jón l^or- 
lákss n hefir snúið ; HómersOdysseifs kvæði eptir Sveinb jörn Egils- 
son og son hans Benedikt Gröndal, og Ilions kvæði eptir hinn síðar- 
nefnda. Félagið hefir einnig gefið út mörg önnur rit^ er snerta íslenzka túngu 
Og íslenzkar bókmentir; svosem t. a. m. Skýríngar yfir FornyrðiJónsbókar 



* 




eptir PálVídalín lögmann^ Frumparta íslenzkrar túngu í fornöld eptir 
Konráð Gíslason prófessor^, íslenzkar réttritunar reglur ^og mál- 
myndalýsíngu eptir Halldór Kr. Friðriksson^ Orðskviðasafn eptir 
Guðmund Jónsson prófast á Staðarstað, Grasafræði eptir OddHjalta- 
lín lækni^ Lækníngakver eptir Jón Hjaltalín landlækni^ Bréf Horatii, 
er þeir Gísli Magnússon og Jó n Þorkelsson skólakennarar liafaíslenzkað. 
Ennfremur hefir það gefið út Landaskipunarfræði og Lýsíng landsins 
helga á Krists dögum, og er núaðlátaprenta mannkynssöguna eptir Pál 
Melsteð. Sömuleiðis hefir félagið keypt ogútbýtt til félaga sinna íslenzkar 
þjóðsögur eptir Jón Árnason, og hafa þær orðið svo víðfrægar^ að nokkru 
af þeim hefir þegar verið snúið á Dönsku, ISorsku og Ensku. í náttÚravÍSÍDd- 
uni hefir félagið gefið út Eðlisfræði með 250 myndum, er síra Magnús 
Grímsson íslenzkaðij og bæklíng um túna og engjarækt. Nú er það 
að gefa út Tölvísi eptir yfirkennara Björn Gunnlaugsson. Eg ætla 
seinast að telja þaö verk, sem eg raunar hefði átt aö minnast einna fyrst á, 
og það er Uppdráttur íslands eptir Björn Gunn laugsson. Áður höfðu 
aðeins strendur Islands verið mældar frá 1776—1820, en ekki var neinn 
áreiðanlegur uppdráttur til af landinu sjálfu. Árið 1831 tókst Björn Gunn- 
laugsson það verk á hendurj með tilstyrk félags vors og stjórnarinnar , að 
ferðast um landið, kanna það allt og mæla, og lauk hann þessu stórkostlega 
vandaverki á tólf ára tíma. Útlendir ferðamenn, sem hafa faríð um landið, 
Ijúka alhr upp sama munni um þaö, hvað þessi uppdráttur sé nákvæmur, 
réttur og áreiðanlegur^ og eins og verk þetta verður höíúndinum til æfinlegs 
heiðurs og sóma, eins getur líka félag vort talið sér það til gildis, að það 
liefir verið hvatamaður að, og átt nokkurn þátt að því gat orðið framgengt. 
Wí miður var þessi þáttur þó ekki eins mikiU eins og hann hefði átt að vera, 
því að fjárhagur félagsins var í þann tíma svo bágborinn, að félagið gat h'tið 
látið af hendi rakna til að launa sh'k fyrirtæki^ og það er fyrst á seinni árum, 
að það getur launað ritstörf svo nokkru nemi, því að nú er félaginu vaxinn 
svo fiskur um hrygg, að það á í konúnglcgum og öðrum skuldabréfum allt að 
10,000 rd., og árstekjurnar eru rúmar 3000 rd. 

Einsog kunnugt er, skiptist félagið í tvær deildir, og hefir deildin á 
Jv Islandi verið talin aðaldeild félagsins; en í raun og veru hefir deildin í Kaup- 

iryS^}3^ ~ 



I 



I 



mannahöfn getað tekizt meira í íang, og verið öflugri til allra framkvæmda; 
ber margt til þessa, og þó einkum það^ að hún stendur betur að vígi en vér 
með allar sendíngar til landsins, þarsem hún getur sent bækur til aHra hafna 
með skipum kaupmanna_, en vér erum mest bundnir við Suðurland; eins það, 
að hjá henni er höfuðstóll eða meginsjóður fclagsins^ og að hún veitir viðtöku 
hinni árlegu gjöf konúngs og tillögum fclagsmanna að norðan^ austan og 
vestan. Líka hefir hún í vísindalegum ritstörfum íleiri hjálparmeðöl viö að 
styðjast en vor deild, og á hægra með alla prentun en vor deild átti að 
minnsta kosti framan af; enda lét vor deild sér lengi framan af lynda, að 
senda Kaupmannahafnar deildinni þau árlegu tillög, sem hún gat heimt hér, 
og það er fyrst á seinni árum, að vor deild fór að launa ritstörf og gefa út 
bækur^ og mundi gjöra það meir og betur, ef meira fé væri fyrir hendi. Að 
vísu eiga báðar deildirnar að vera hvor annari hjálplegar með fjártillög, þegar 
þess þarf við, og þetta hafa þær einnig gjört, en deildin í Kaupmannahöfn 
hefir ætíð svo mikið fyrir stafni^ að hún á bágt meö að láta meira fé úti, en 
hún gjörir^ og því einnig með að bæta úr þörfum vorum^ enda sannast það 
hér^ sem optar,, að ^^beati sunt possidentes". — Af því, sem þegar hefir verið 
sagt um framkvæmdir félags vors, mun það sjást, að það hefir ekki setið 
auðum höndum né verið aðgjörðalaust, heldur leitazt viö að vinna fósturjörðu 
vorri allt það gagn^ sem kríngumstæður og kraptar þess hafa frekast leyft. 
Það hefir ekki einúngis gefið út niargar bækur í mörgum vísindagreinum, 
heldur má óhætt fullyrða^ að sumt af því eru ágætar bækur^ sem engin þjóð 
þyrfti að skammast sín fyrir, og hefir þó félagiö haft talsvert vandaverk að 
leysa, þar sem vöxtur þess og viðgángur er svo mjög kominn undir tölu fé- 
lagsmanna, hefir því eldd mátt fara eingaungu eptir því, hverjar bækur ein- 
stakir lærðir menn hefði helzt viljað gefa út^ heldur og orðið að hafa tillit til 
þess, að þær væri að alþýðu skapi og nokkurnveginn við hennar hæfi, og eg 
verö að ætla, að félaginu hafi tekizt þetta vonum fremur yfir höfuð að tala, 
og að það, jafnframt því, aö halda uppi minníngu margra lærdómsmanna og 
viðhalda ritum þeirra, hafi auldð námfýsi og fróðleiksást í landinu og haft 
mentandi áhrif á almenníng. Meöal annars verð eg að telja það til merlds 
um þetta^ að síðan árið 1855 hefir tala félagsmanna auldzt meir en um helm- 
íng, þar sem orðufélagar voru þá aðeins 319, en nú eru þeir nálægt 730, og 



4 




hafa þó^ eins og allir vita^ þessisíðustu tíu árin verið mjöghörð^ og landsmenn 
ekki verið aflags færir. Að sönnu veit eg, aö dugnaður og framkvænid af 
hendi félagsins í útgáfum bóka , og einkum deildarinnar í Kaupmannahöfn, á 
nokkurn þátt í þessari fjölgun félagsmanna^ þareð menn hljóta að sjá og taka 
eptir, að þeir fá í bókum ár hvert meir en andvirði tillaga sinna; en allt fyrir 
það hefði þessu ekki orðið komið til leiðar, hefði ekki félagið verið búið 
að áyinna sér hylli landsmanna, hefði þaö ekki verið búið að glæða 
námfýsi og fróðleiksást í landinu. En þó vér þannig getum sýnt og sannað, 
að félag vort hafi komið talsverðu góðu til leiðar^ getum vér þó ei sýnt fram 
á allt það gagn, scm það hefir unnið landinu, því að starfsemi þess er andlegs 
eðhs^ og ávexti hins andlega geta menn ekki ætíð svoleiðis handleikiðj að þeir 
geti sagt: ^^þeir eru hérna^ eða þeir eru þarna"; hið andlega, sem sáð er í 
hjörtun, liggur, ef til vill, falið um stund, en það kemur upp á sínum tíma^ og 
ber þá blómlega ávöxtu einatt þar^ sem menn áttu sízt von á. þannig treyst- 
um vér því og^ að auk hinna sýnilegu ávaxta^ sem starfsemi félags vors þcgar 
hefir borið^ muni það og hafa sáð þeim frækornum í hjörtum margra^ sem 
enn eru fahn^ en koma upp á sínum tíma. í þessu trausti viljum vér^ hátt- 
virtu félagsmenn! vinna ótrauðir, leitast við að auka mentun og fróðleik 
sjálfra vor og landa vorra, og reyna til að ávinnafélagi voru sem flesta félags- 
bræður, svo að því cnn geti aukizt kraptar og það unnið sem mest gagn fyrir 
land og lýð. Felum svo guði árángur viðburða vorra og biðjum hann að 
blessa þá^ því að hann er sá^ scm ávöxtinn gefur. 



6 ^ 




■ ■ 

RÆÐA FORSETA Á FUNDI í DEILD HINS ISLENZKA BÓKMENTAFÉLAGS 

í KAUPMANNAHÖFN, 13. APRIL 1866. 

Mínir hæstvirtu Herrar, 

Menn hafa opt hreyft þeÚTÍ spurníngu, hvað til þess komi, að vcr 
íslendíngar höfam cinir getað haldið hinni fornu túngu vorri, sem er í öllu 
verulegu hin forna túnga Norðurlanda, óbreyttri að kalla má um svo margar 
aldir, þar sem frændþjóðir vorar hafa svo stórkostlega breytt sínum túngum. 
Menn hafa sagt, að orsök til þessa væri fjarlægð lands vors og viðskiptaleysi 
við önnur lönd. I^etta kann og að vísu að vera mikilsvert atriði í málinu^ en 
það getur ekki leyst úr því að fuHu. Aðahitriöið er fólgið í bókmentum 
vorum og bókmáli, sem þjóð vor hefir haldið við gegnum alla æfi sína, í 
ritum og ræðum. Hefðum vér ekki haft mál vort á bókum, sem lesnar hafa 
verið almennt um allt land af allri alþýðu manna, og það á þesskonar bókum 
og í þesskonar ritum^ bæði í bundinni og óbundinni ræðu,, sem mega heita 
fyrirtak, eða svo merkileg fyrirmynd, að menn geta jafnað þeim við beztu rit 
annara þjóða í sömu grcin; hefðum vér ekki, segi eg^ átt mál vort áþesskonar 
bókum; og átt þær bækur svo að segja í hvers manns hendi; þá hefði hvorki 
fjarlægð lands vors né viðskiptalcysi við önnur lönd megnað að varna mál- 
breytíngum hjá oss, heldur en hjá frændþjóðum vorum, þó miklu manníleiri 
sé. Viðskipti vor við önnur lönd hafa verið svo löguð^ sem skæðast gat orðið 
fyrir mál vort og þjóðerni, því vér höfum verið bundnir í samskiptum vorum 
um heilar aldir við náskyldar þjóðir, og einkum við eina einustu þjóð, sem 
ekki hafði neina Ijósa hugmynd um norræna mentun, eða var búin að gleyma 
henni og hafði að öllu leyli lagt hug sinn að suðrænum skólalærdómi og 



suðrænum bókmentum. Og þetta samband var því skæðara^, sem hvorttveggja 
þjóðernið var runnið af sömu rót í fyrstu. Frændur vorir^ Noregsmenn^ sem 
þó voru miklu mannfleiri en vér^ og höfðu þó nokkur rit á sínu mali^ og hefðu 
getað lengi frameptir haft þatt í bókmentum með oss, fylgðu sama dæmi; og 
mérfinnstauðsætt;, að ef bókment vor hefði ekki yfirgnæft hjá oss miklu framar 
en hjá hinum, þá hefðum vér lent á sama stað, einsog opt hefir mátt sjá dæmi 
til meðal hinna skólalærðu manna hjá oss. — Annað atriði því til styrkíngar, 
að það sé hin þjóðlega bókment og bókritin á voru máli, sem hafa haldið túng- 
unni við, það er, að vér höfum eitt og hið sama mál í öllum héruðum um 
allt land; vér þekkjum að vísu sérstaklegar mállýzkur úr ymsum héruðum, 
bæði í nöfnum á ymsum hlutum og í framburði^ en vér getum ekki talað um 
þessar smábreytíngar einsog sérstök mál héraða^ eða fjarða, eða dala, svo sem 
vér verðum varir við í öðrum löndum og hjá frændþjóðum vorum sérílagi. Vér 
getum heldur ekki talað um bókmál vort sem túngu liinna mentuðu manna, 
sem sé ólíkt alþýðumálinu, heldur er hið hreinasta bókmál vort jafnframt hið 
hreinasta alþýðumál, sem vér heyrum lifa á vörum karla og kvenna, þar sem 
vér köllum bezt talað málvort í sveitum. Þessi samhljóðan túngunnar er einmitt 
hinn Ijósasti vottur um^ að þjóðmál vort hjá öllum stéttum hefir sína föstu 
rót og reglu í bókmálinu^ svo að það eru bókmentir vorar, sem hafa haldið 
túngu vorri við og geymt hana um margar aldir. 

Vér heyrum opt talað og ritað á þá leið, einsog að mál vort og bók- 
mentir hafi dáið smásaman, eða jafnvel allt í einu orðið bráðdautt^ eptir að 
land vort misti sjálfsforræði sitt og hafði gefið sig undir útlendan höfðíngja; 
vér heyrum opt talað svo, sem fornrit vor og fornkvæði sé að vísu ágæt allt 
í'ram að fjórtándu aldar lokum, en þaðan af sé bókmentir vorar lítt merkilegar 
eöa varla þeim gaumur gefandi, Vér höfum sjálfir ætíð veriö hneigðir á, að 
meta það mest sem elzt er, og því hafa margir á meðal vor tekið í hinn. sama 
streng, og látið einsog ekkert væri ritað síðan á fjórtándu öld, sem aðkvæða 
rit mætti heita, Eg held og ekki að neinn geti neitað því, að bókmál vort 
hafi náð þeirri fegurð og afli á tólftu og })rettándu öld, að það hafi ekki síðan 
tekið því fram; en þetta er einúngis að skilja um einstakar greinir og einstök 
rit, en ekki um allar greinir bókmenta vorra. Á hinum síðari öldum hefir 
sífelt verið vakandi hinn sami fróðleiks andi, stundum með meira stundum 



með minna afli;, og íslcnzkir vísindamenn hafa jafnan staðið á þjóðlegri rótj 
hvort scm þeir liafa ritað á vora túngu eður ekki. Vér getum sýnt frá sér- 
hverri öld fleiri cða færri frumrit á vora túngu rituðj sem sum eru ágæt í 
sinni röð, cða að minnsta kosti sóma sér vel^ hvort sem þau cru borin 
sanian við íslcnzk rit forn eða ný, eða þau eru borin saman við samtíða 
rit samkynja tegundar annarstaðar. Frá fimtándu öld höfum vér miklar 
brcfagjörðir og dóma, mörg handrit eptir eldri bókum^ sem sýna, að þær 
bækur voru þá lesnar og skrifaðar upp; annála rit, mörg kvæði merkileg 
og einkanlega rímnakveðskapinn;, scm þá kom á lopt mcð miklu fjöri^ og er 
mjög merkilegur í marga staði, þó hann sé ekki enn orðinn svo kunnur sem 
hann á skilið að verða, Þetta er nú það sem vér þeklvjum, en vér getum 
verið fuUvissir um, að mart cr farið forgörðum af þeim ritum^ sem samin hafa 
verið cða sett á bækur á fimtándu öld. Á sextándu öld þurfum vér ekki 
annað en nefna Jón biskup Arason og kvæði þau, scm vcr höfum eptír hann, 
þó ekki sé mörg, til að sýna^, að inálið lifði á vörum hans í fuUu fjöri; ogekki 
sér hcldur þurð á málinu til að fara með sérhvert það efni^ sem fylgði siða- 
skiptunum og þeirri andlegu hrcyfíngu, sem þá kom á bókmentir og bókagjörð, 
ciíis á íslandi og annarstaðar. tað er meira að segja^ að mál vort og mentaðir 
menn höfðu nógan andlegan og þjóðlcgan forða hjá sjálfum sér^ til að taka 
við og hagnýta scr hið nýja^, án þess að snúa málinu í aðra stcfnu, cða setja 
nýja útlenda bót á innlcnt fat. Nokkru áður cn siðaskiptin hófust var Jón 
Arason búinn að fá prcntsmiðju til íslands (um 1530);, og var það ekki mjög 
laungu þar á undan að fyrst var farið að prenta bækur í Danmörku^ en í Norcgi 
var engin prentsmiðja sett fyr en laungu síðar. Starfsemi Guðbrands biskups 
og hans aðstoðarmanna mun vcrða uppi um aldur og æfi, og að vér nefnum 
til sjálft málið á ritum hans^ þá cr það fjörugt og hreint, framar en á mörgum 
öðrum ritum sömu tegundar;, bæði eldri og ýngri. Arngrímur prófastur hinn 
lærði á Melstað ritaði nokkuð á Islenzku, bæði í Ijóðum og í óbundnum stíl, 
en nafnfrægastur hefir hann orðið fyrir það, sem bann ritaði um ísland á 
LatínUj og um forn fræöi Norðurlanda, og er þaö nú harðla merkilegt að lesa, 
hversu allt það sem snerli sögu^ átrúnað, bókmentir og allan fornaldar fróðleik 
Norðurlanda^ var orðið öldúngis gleymt og umsnúið á ymsa vegu hjá þeim 
rithöfundum^ scm voru farnir að bcra við að setja saman bækur um þcssi efni 



■o ■■ 9 

íSvíþjóð^ Danmörku eða Noregi^, og hversu það var eins og nýtt Ijós kviknaði 
í þessum vísindagreinum^ þegar íslendíngar fóru að skýra frá sínum fróðleik, 
svosem Arngrímur og Brynjólfur biskup Sveinsson, og síðan l^ormóður Torfason, 
enda þó íslendíngar sumpart sjálfir misskildi þá fornrit síuj og hinir dönsku 
vísindamenn misskildi bæöi fornritin og skýríngar hinna. Rit þau sem þá 
komu fram sýna það Ijóslega;, að súbókleg þekkíng, sem menn liafa um fornöld 
Norðurlanda, er gjörvöU að kalla má bygð á fornritum og skýrslum íslendínga. 
Rit Ólafs Worms og bréf hans sýna þetta berlega, og eigi síður rit Stephanius 
og annara lleiri um þær mundir. En í þeim efnum^ sem eg hér einkum hefi 
fyrir augum^ sem eru ritgjörðir á móðurmáli voru^ þá eigum vér þá ritliöfunda 
frá þessari tíð , að þeir standa jafnfætis hverjum sem vera skal í sinni grein, 
svo sem er Flallgrímur Pctursson sem sálmaskáld^ og Stephán Ólafsson og 
þeir Austfirðíngar sem kvæðaskáld. Ekki var þá lieldur neinn skortur á rímna- 
skáldum, og sumum þeirra góðum, en sagnarit og lagarit, bréfabækur o. íl. 
eru ennþá til^ sem bera vott um mikinn fróðlcik og eru samin með skarpleika 
og á allgóðu máli^ en í öUu tilliti vottar um það, að málið lifði með fullu fjöri 
undir túngurótum manna af öllum stéttum^ eins og að undanförnu. Vérmunum 
ekki finna mörg betur samin lagarit af mentuðum lagamönnm þeirra tíða 
annarstaðar^ en þau sem vérhöfum á íslenzku eptir þá tvobændur á scytjándu 
öld , Björn Jónsson á Skarðsá í Skagafirði og Bárð Gíslason í Vatnsdal í 
Rángár þíngi. 

Vissulega getum vér rakið feril til þess, að með átjándu öld komst 
nokkuð annað snið á þjóðlegar bókmentir vorar í ymsum greinum; en eigi að 
síður getum vér sýnt einhver hin beztu nöfn íslenzkra rithöfunda frá þessari 
tíð. Árni Magnússon gaf ekki sjálfur margar bækur á prent, en hann lagði 
þann grundvöll til bóklegrar mentunar og íslenzkrar bókfræði handa löndum 
sínum^ að hans menjar munu uppi verða meðan íslenzkra bókmenta er getið. 
Menn hafa bæði þá og síðan láð honum, að hann dró handritin út úr landinu, 
og safnaði þeim í Kaupmannahöfn; en hvað átti maðurinn að gjöra? — Hann 

J)cssu til sönnuiiar iná telja ótal dæmi, cn tcl cinúngis eilt. í ritfrjörö nni ynis atriði í forn- 
sögu Noröurlanda sncinnia á seytjándu öld, seni saniin er á Dönsku, scírir meðal annars: ,,En 
KoMfrc liar rcfricrct over Hctland , som cllers Ualdcs Findland, ved Navn Fiorniutcr". {)ar er 
Hjaltlandi og Finnlandi blandaö saman, og Fornjótr látinn heila Fiormuler. Slík og ])vílík dœmi 
eru öteljandi. 



10 

sá, að þau handrit sem voru á víð og dreif í landinu^ íoru daglega íbrgörðum. 
Þó mikið væri skrifað upp, áður en eldri handritin voru eyðilögð, þá voru 
þessar uppskriptir misjafnlega áreiðanlegar^ og margar ónýtar^ en Arni dæmdi 
um þetta mál sem vísindamaður og málfræðíngur, sem ekki lét sér nægja 
nema frumritin sjálf eða það sem þeim gat næst komizt. Vér megum því 
þakka Árna það, að fjöldi handrita hefir frelsazt^, sem annars væri horfin að 
fullu og öllu, og þó einstaka rit eða enda mörg hafi farizt einmitt fyrir það 
hann hafði þau undir hendi^ eða átti þau þegar brann hjá honum^ þá er það 
tjón miklu minna en hitt hefði orðið. En það er satt^ að eptir að svo mikið og 
auðugt safn sem safnÁrna var komið á einn stað^ þá komst bókfræði íslendínga 
og bókment á nokkuð annan veg en fyr; menn fengu nú svo auðugt safn af 
íslenzkum ritum frá öllum öldum, að menn gátu borið allt saman og haft vísinda- 
legt yfirht til að dæma um það; en þetta var einmitt vísindaleg frámför, og 
hlaut að verða máh voru og bókmentum til hins mesta gagns^ þegar svo lángt 
kom að vér gætum fært oss þaö til nytja* Þessi framför var sýnileg jafnvel 
á tímum Árna sjálfS;, á ritum þeirra manna^ scm annaðhvort voru honum 
áhángandi^ eða áttu kost á að nema fróðleik að honum. 

Eg gat þess fyrir skömmu^ að með átjándu öld komst nokkuð annað 
snið á þjóðlegar bókmentir vorar í ymsum greinum. Eg tek til dæmis í lög- 
fræði^ að þá var farið að innleiða smásaman lagaformið frá Norskulögum 
Kristjáns fímta, og þarmeð var kippt fótunum undan hinum fyrri lagafróðleik, 
sem var almennur meðal allra stétta, því einsog lögin voru nú sjálf útlend og 
á útlendu máh, eins urðu nú smásaman þeir einir lagamenn, sem höfðu lært 
hin útlendu lög viðháskólann í Kaupmannahöfn. Hefði það þar eptir tekizt, að 
fá svo marga íslenzka eða danska háskólalærða lagamenn í cinu í cmbættin á 
íslandi^ sem þurfti, þá hefði fljótt verið á enda hin forna lagamcntan^ í því 
formi^ sem þángaðtil hafði við gengizt-, cn af því það var ekki hægt-, þá eimdi 
enn sem áður lengi eptir nokkuö af þessari mentun, þó ckki kæmi hún fram 
í ritum sem fyr^ eða á sama hátt. Hið scinasta rit, sem að efni og meðferð 
til er samtcngt hinu eldra tímabilinU;, má kallast rit það^ cöa réttara að segja 
ritsafn, scm Páll Vídalín samdi um fornyrði Jónsbókar, enda er það einnig hið 
merkasta, því þó nokkrir hafi síðan samið smá-ritlínga í sama formi^ þá má 
það fremur heita eptirstælíng en frumrit. Vísindalegar ritgjörðir cptir íslend- 

^ , 



J 



S^g)>o ^ 11 y. 

' ínga,, samsvarandi hinum nýja löggjafaranda, komu ekki fram fyr en síðar, og 
þá helzt á Dönsku eður Latínu. — • En í mörgum öðrum greinum höfum vér 
merka rithöfunda á voru máh að sýna á átjándu aldar fyrra hluta^ og vil eg 
taka einúngis til dæmis Jón bisiíup Vídalín^ Þorkelsson, sem varla mun eiga 
sinn maka sér samtíða í andlegri mælsku^ þó lengi sé leitað og menn leiti enn. 
Eg nefni til Jón prófast Halldórsson í Hítardal^ scm hefir samið svo merkilegt 
rit um æfi biskupanna á íslandi á íslenzku^ að það er grundvöllur kirkjusögu 
Finns biskups^ sonar hans, sem er slíiít verk^ að enginn hefir farið enn fram 
úr því á Norðurlöndum, þegar á allt er litið. Eg nefni til skáldin^, svo seni 
Pál Vídalín^ Eggert Ólafsson, Gunnar Pálsson, þorlák Guðbrandsson; og marga 
fleiri mætti telja, bæði í þessum og öðrum vísindagreinum. 

Um miöja átjándu öld fór aö bóla á einskonar þjóðlegum ástríðum 
meðal íslendínga. Lagamennirnir íslenzlm lærðu sín dönsku lög við háskólann 
í Kaupmannahöfn og þau urðu þeim tömust, en þeir gleymdu æ meir og meir 
íslenzku lögunum, því þeir þurftu ekki í þau að líta, nema þar sem bændur 
heimtuðu sínar fornu venjur. þar við bættist^ að nú fóru menn að rakna við 
til að reyna að koma íslandi á fót í allskonar veraldlegum efnum, og vonuðu 
að slíkt mundi takast allrabezt undir konúnglegri vernd og með örlæti Friðriks 
konúngs fimta^ og í samvinnu við einokunarfélag verzlunarmanna. Fyrir þessa 
viðleitni komu ymsar nýjar uppástúngur fram^ nýjar tilraunir og nýjar hug- 
myndir, en útaf því risu aptur tvískiptar meiningar meðal íslendínga^ og eink- 
anlega þeirra í Kaupmannahöfn, sem voru farnir að gjörast framtakssamari 
um íslenzk mál en áður hafði verið. Oddvitar fyrir flokkum þessum voru 
helztir þeir Eggert Ólafsson og Hannes Finnsson, og voru þeir kaflaðir stund- 
um bændasona flokkur^ sem með Eggerti voru^ en hinir biskupssona flokkur; 
en það var einkenni flokka þessara, að bændasona flokkur vfldi semja sig 
öldúngis að fornum sið íslcnzkum^ og ekki sníða sér útlendan stakk í neinu, 
heldur laga það aflt sem maður lærði að íslenzkuni hætti, og sömuleiðis færa 
máhð, klæðasnið^ siðu og þjóðvenjur, í stuttu máli allt, sem mest varð, aptur 
í fornan farveg að fullu og öflu; en biskupssona flokkur vildi að öllu semja 
sig að háttum annara þjóða, og einúngis halda því sem íslenzkt væri að því 
leyti sem það væri enn við lýði og þætti betur fara. Sumir fóru lengra á 

„ báða bóga_, og svo hefir lengi verið í minnum það tvennt: á einn bóginn, að 

o <^G?) 5-<i> 

* 



t>^ 12 ^ 

þegar Sveinn lögmaður Sölvason ritaði formala fyrir bók sinni^ sem hann kall- 
aði Tyro juris cða barn í lögum^ og átti að vera einskonar handbók í lögum 
handa alþýðu á íslandi (Khöfn S^o.j^ þá segir hann í formála bókarinnar 

á þessa leið: ^jDarnæst meðkenni eg vel, að hér fmnast ógjarnan gömul gull- 
aldar orð, sem nú eru komin úr móð^ og að eg þarímót hefi stundum hjálpazt 
við þau orð, sem dregin eður samsett eru af Dönslmnni, hvað eg held engin 
spjöll, þar vor lög nú á tíöum eru mestan part frá Dönslmm komin^ og án 
hennar kunna menn ekki að vera í réttargánginum ; og svo sem vor efni í 
flestum sökum dependera af þeim Dönsku: því má þá ekki einnig vort íúngu- 
mál vera sömu forlögum undirorpið?" — En þó þetta sýnist vera voðaleg orð 
fyrir móðurmá) vort^ og ekki sízt þegar þau voru töluð af einum hinum æðsta 
embættismanni landsins, einsog hcr var^, þá urðu þau þó ekki þar eptir hættu- 
leg^ því túngumál og þjóðerni verða ekki vegin með orðum einum. Sama 
varð ofaná fyrir Magnúsi sýslumanni Ketilssyni, þegar hann tók uppá að gefa 
út mánaðarblað á Dönsku^ í þeim tilgángi að hæna Dani betur að sér og að 
íslcndíngum, að það blað gat varla haldizt við um þrjú ár (Oktbr. 1773 til 
Septembr. 1776) og varð þar með útideyða. En aptur á móti þessu voru 
einnig nokkrir íslendíngar^ sem tóku uppá að fornyrða svo í ritum sínum, eða 
réttara að segja búa til nýgjörvínga í fornaldar búníngi og með stafsetníng, 
sem átti að kallast forn, að þeir gátu varla orðið skildir^ hvort þcim þeir rituðu 
bækur cða ortu kvæði. Ekki vantaði heldur á þessum tímum þá menn, sem 
stunduðu almenna bóktræði íslendínga, og er kunnugastur meðal þcirra Hálf- 
dan Einarsson, skólameistari og stiptprófastur á Hólum^ scm ritaði bók- 
mentasögu íslendínga á Latínu (Sciagraphia historiæ literariæ Islandicæ 1777) 
og safnaði og bjó til prentunar rit nokkurra mcrkilegra höfunda^ einkum sálma 
og kvæði, og cr hans frágángur á því í alla staði vandaður og mcrkilegur á 
þeirri tíð, 

Með þessu móti vaknaði smásaman hugur íslendínga af stúdcntaflokki, 
til að reyna að stofna íslenzkt félag ^^til að viðhjálpa sérhvcrjum þeim listum 
og mentum^ er íslandi virðist mest þörf á vera", var þar einkum tiltckið: 
bústjórnar vísindi, sömulciðis náttúrleg guðfræði, heimspeki^ náttúruspeki, 
mælíngarfræði og snotur vísindi^ og scttar reglur um, að sporna við útlendum 
orðum, heldurskyldi felagið ^^geyma og varðvcita norræna túngu scm eitt fagurt 



r 



aðalmál^ er lánga æfi hefir talað verið á Noröurlöndum". þetta felag var í 
fyrstu stofnað á fundi tólf íslenzkra stúdenta, sem haldinn var einmitt hér a 
Borchs collegio (hinu fyrra) 30. August 1779, fyrir forgaungu þeirra Ólafs 
Ólafssonar, síðar prófessors og kennara áKóngsbergi í Noregi, og Þórarins 
Sigvaldasonar LiIHendals, en síðan stóð hinn nafntogaði íslendíngur JÓH 
Eiríksson fyrir að semja lögin og koma félagsins aðgjörðum á fastan fót. Um 
hans daga stóð þetta ^^íslenzka lærdómslista félag" með góðum blóma, 
en eptir hans fráfall varð það ekki lánggætt. Nokkrir af hinum ýngri íslend- 
íngum^ sem þá voru uppi, fyrst Magnús Stephensen og síðan Árni Sigurðs- 
son, reyndu til að enduiTeisa félagið á ný, en það heppnaðist ekki. þetta var 
þó enganveginn því að kenna^ að bókmenta fýsn væri dauf á íslandi um þær 
mundir, heldur kom það miklu fremur þar af, að sú stefna, sem Jón Eiríksson 
hafði mest framfylgt: að fá stjórnina til að gjörast leiðtogi til aHra framkvæmda, 
og styrkja hana með því að leiðbeina með ritgjörðum því sem þurfti að fá fram- 
gáng. Þessistefna breyttist nú að mestu við fráfall hans; félagið hafði þá ekki 
lengur talsmenn í stjórnarráðinu; það misti þá aðstoð, sem það hafði áöur haft, 
að úngiríslendíngar fengi leiðbeiníngar til að kynna sér nytsamar hstir, oghvatir 
til að semja um þær ritgjörðir. — En þegar aðgjörðir lærdómsHsta félagsins fóru 
aðdofna, gekkst Magnús Stephensen fyrir að stofnahið íslenzka lands- 
uppfræðíngar félag, sem hafði aðsctur sitt ogallan aðalstyrk á íslandi. l^etta 
félag stóð í fyrstu með hinum mcsta blóma, leysti til sín báðar prentsmiðjurnar 
og gaf út mörg rit; en þegar nokkur ár voru Hðin, þá komu bágar tíðir uppá 
og ýmislegt annað, svo að það sýndi sig að Magnús Stephensen varð einn- 
saman að bera allan félagsins þúnga. Sú stefna sem Magnús fór fram var í 
raun og veru hin sama sem Jón Eiríksson hafði haft, en hún tók miklu meira 
fyrir sig. í stað þess, að Jón hafði tekið fram þær vísindagreinir, og styrkt til 
að koma fram nýjum ritgjörðum einúngis um þau efni, sem horfðu til fram- 
fara landsins í öllum verknaði og framkvæmdum, en gekk í öllum öðrum 
greinum eptir alþýðlegum íslenzkum hugsunarhætti, þá fór Magnús miklu 
lengra, og vildi koma öllum bókmcntum íslendínga á nýjan fót, eptir þeim 
skoðunum, sem voru drottnandi á ofanverðri átjándu öld og framanaf þessari. 
það er ekki ætlan mín hér, að skýra nákvæmlega frá þessari stefnu, eða að 
vega hvert af þeim ritum^ sem komu út að tilhlutun landsuppfræðíngar 



félagsins. Eg vil einúngis geta þess , að eg held enginn geti borið á móti, 
að rit þessi hafi á margan og margvíslegan hátt glædt og lífgað almenna 
mentun og þekkíngu meðal landa vorra, og einkanlega vakið hugsjónir þeirra 
um marga nytsama hluti, sem þeir höfðu ekki áður haft tækifæri til að kynna 
sér. En mart olli því, að aðgjörðir þessa félags deyfðust einnig smásaman. 
þær öílugu máttarstoðir^ sem félagið hafði upphaflega, þar sem var Hannes 
biskup Finnsson að lærdómi, nærgætni, lempni og ritsnild^ Olafur Steph- 
ánsson stiptamtmaður að virðíngu^ hagsýni í öUum athöfnum og að búmann- 
legu viti, og margir aðrir að ymsum framkvæmdum og liðsemd í ritstörfum 
og kenníngum ^ þær stoðir brustu smásaman og fækkuðu^ og Magnús 
Stephensen varð svo að kalla einn eptir síns Hðs. Sú stefna, sem hann hafði 
tekið^ var ekki svo alþýðleg sem vera þurfti, og mætti ómildum dómum og 
mótspyrnum, sem ekki kunnu að meta hið góða^ og leggjast á eitt til að draga 
það fram, en héldu sér einúngis við hitt^ sem miUi bar til ágreiníngs. bar að 
auki voru svo miklir örðugleikar þá um hríð á öllum aðdráttum til þess sem 
prentsmiðjan þurfti^ að það var að kalla mátti því nær ókljúfanda að halda 
störfum hennar í nokkru horfi^ þegar hvergi mátti eíga viðskipti nema í Kaup- 
mannahöfn. Landsuppfræðíngar félagið og prentsmiðjan á Islandi voru því 
rétt að segja lögzt í dá og aðgjörðalaus frá því 1812 og þar til 1816. 

tegar svona stóö^ þá var ekki að furða þó ekki liti vel út fyrir bók- 
mentum og þjóðerni voru íslendínga. Lærdómslista félagið var orðið einsog 
útideyða^ þó það væri ekki verulega dautt, því allar tilraunir að lífga það til 
framkvæmda höfðu misheppnazt, Landsuppfræðíngar félagið gat ekki komið 
sér við með nein störf^ })egar ekkert fékkst sem á þurfti að halda, og þar að 
auki var félagið komið í það óefni^ að stefna þess hafði í sumum greinum 
ekki verið að skapi landsmanna^ og hafði því félagið mist hylli þeirra. teir 
vildu hafa sín fornu og góðu rit^ sem þeir þekktu^ en forstöðumaður félagsins 
vildi hafa flest nýtt^ og leggja nær allar hinar gömlu bækur lýrir óðal. Það 
má sjá, að íslendíngar sjálfir voru um þessar mundir farnir að telja það víst, 
að málið væri á förum. Yott þessa má sjá í skýrslu nokkurri, sem stjórnar- 
neíhdin lýrir stofnun Árna Magnússonar ritaðí til konúngs 1811, og er líklega 
samin af skrifara nefndarinnar Grími Thorkelín, en undirskrifuð ásamt honum 
af Skúla Thorlacius skólameistara og Byrgi prófessori syni hans. l*ar segja 



t 




^ 15 >^ 



þeir í skýrslunni, að kunnátta í íslenzkri túngu fari ávallt hnignandi (eiginlega 
að skilja meðal íslendínga í Kaupmannahöfn)^ og málið sé smásaman að spillast^ 
svo að ^^hin svokallaða (!) íslenzka" muni innan skammrar stundar útaf deyja, 
einsog Engilsaxneskan í fornöld. Á íslandi sjálfu var óttinn fyrir því varla 
mikiU, að máiið mundi deyja út, því eg hcld menn hafi ekki fundið á ser þar 
almennt, að málinu færi aptur, en hitt var fremur, að menn fundu til þess, 
að bókmáhð var farið að fá á sig annað snið en hið daglega máhð, og kom 
það af því, að ymsir menn höfðu tekið fyrir sig að snúa útlendum ritum og 
kvæðum^ án þess að vera til hlítar færir um að koma á þau íslenzkum blæ. 

Yður er öllum kunnugt nafn Rasmusar Rasks, hins fræga málfræðíngs, 
Eg þarf heldur ekki að rekja æfi hans fyrir yður^, því enginn þekkir hana 
betur en vér íslendíngar^ enda höfum vér eptir megni stuðlað til að halda hans 
minníng uppi,, og einkum félag vort^ einsog verðugt er^ ekki sízt um þann 
tíma, sem fáir urðu til að halda orðstír hans á lopt í föðurlandi hans sjálfs. 
Eg skal einúngis geta þess, að Rask var fæddur á Fjóni 22. November 1787 
af fátækum foreldrum, var settur til menta og vann sér þegar í skóla nafn og 
álit fyrir einstaklega málfræðisgáfu. Meðal annars hafði hann þar byrjað á 
að lesa íslenzkar bækur^ og bjó sér þá sjálfur til orðabók og máUnyndalýsíng, 
því hvorki var þá um auðugan garð að gresja af þesskonar bókum, og ekki 
heldur voru efnin fyrir hendi til að kaupa þær. ,J*að skal vera mín huggun 
og gleði", skrifaði hann um það mund einum af vinum sínum, ,^að læra þetta 
mál, og að sjá af ritum þess, hversu menn hafa fyrrum þolað andstreymi og 
með hreysti klofið það. Eg læri ekki íslenzku til þeás aö nema af henni 
stjórnfræði eða hermennsku, eða þesskonar^ en eg læri hana til þess að geta 
hugsað eins og maður, til þess að útrýma þeim kotúngs og kúgunar anda^ 
sem mér hefir verið innrættur með uppeldinu frá blautu barnsbeini, til þess 
að stæla hug og sál, svo eg geti gengið í hættur óskelfdur^ og að sál mín 
kjósi heldur að segja skilið við líkamann, en að breyta útaf því eða afneita, 
sem hún hefir fengið fulla og fasta sannfæríng um að sé satt ogrétt." — Rask 
kom til háskólans í Kaupmannahöfn 1807, og var þá fljótt komin vinátta milli 





') llíð hclztíi um æfi Rasks er í ritg^jörð eptir N. M. Peterseti i Rasks samlede Afhandlinger 
I, 1 — 115, slii. Evslews ForfftUev-Lexikou u. n. Kask (Rasmus). 




I 



^ 16 ^ 

hans og íslendínga þeirra^ sem þá voru við háskólann^ svosem voru þeir Árni 
Helgason^ Bjarni Þorsteinsson, Bjarni Thorarensen^ Grímur Jónsson^ Hallgrímur 
Scheving o. 11. — Eptir að hann haföi verið noiíkur ár í Kaupmannahöfn^ fékk 
hann styrk til að ferðast til Islands^ og kom þar um hauslið 1813; ferðaðist 
hann þá fyrst upp í Kjós^ að Reynivöllum^ til síra Árna Helgasonar^ vinar sínS; 
sem þá var þar prestur^ síðan fór hann nokkuð um kríng á Suðurlandi, kom 
að Siválholti, heimsókti síra Steingrím Jónsson, sem þá var prestur í Odda, 
sneri síðan aptur að Reynivöllum og var þar um veturinn hjá síra Árna, 
en sumarið eptir fór hann norður^ og heimsólUi þá Jón Espólín og síra Jón 
þorláksson. Hann kom að Hólum í þeirri ferð, og síðan að Möðruvöllum til 
Stepháns amtmanns Þórarinssonar. Þá fór hann lengra norður og allt austur 
í Múla sýslur, síðan suður um héruð og í Imng og kom um haustið til Reykja- 
víkur, eptir að hann hafði komið við í annað sinn hjá síra Steingrími í Odda, 
var svo annan vetur hjá síra Árna, sem var þá orðinn dómkirkjuprcstur í 
Reykjavík (27.Mai 1814). Vorið eptir fórhannupp í Borgarfjörð, að heimsækja 
Magnus Stephenscn á Innrahólmi og sjá aðsetur Snorra Sturlusonar í Reyk- 
holti; þaðan hélt hann alla leið vestur í ísafjörð^ til að heimsækja Jón sýslu- 
mann Johnsonius^ og að Holti í Önundarfirði til að heimsækja síra Þorvald 
Böðvarsson; síðan sneri hann aptur til Reykjavíkur og fór utan um haustið. 

Fyrra veturinn sem Rask var hjá síra Árna kom það opt á tal milli 
þeirra^ að koma á félagi meðal íslendínga^ sem skyldi efla og styðja bókmentir 
þeirra. Rask vildi^ að þeir skyldi báðir saman bjóða til þessa félags og útvega 
menn til að gánga í það og leggja til þess; var þá sú hugsun hans, að fclags- 
menn skyldi að cins leggja fram fé, og skyldi því verja til að gefa út rit þau 
sem íéngist, forn eða ný, en félagið skyldi ekkert rit kaupa til prentunar, og 
ekki heldur láta félagsmönnum neinar bækur í té fyrir styrkþeirra. Ekki vildi 
síra Árni eiga þátt í að útvega félagsmenn, en hann rcði til^ að Rask talaði 
við menn á fcrð sinni og fengi þá til að safna tiflögum^ en það sem safnaðist 
leyfði hann að mætti senda sér og skyldi menn svo sjá hvað aflaðist. Rask 
fylgdi þessu ráði, og vann mcð því á ferð sinni hið íýrra sumarið fyrir norðan 
og austan ymsa menn, lil að gángast fyrir að safna tiflögum og senda síra 
Árna síðan. það var sýnilegt^ að aflir hinir merkari menn fundu til þess^ að 
mál og bókmentir landsms þurftu stuðníngs við, og að það var skylda hvers 



<3 11 yo 

eins, sem íslendíngur vildi heita, oð styrkja þar að. l*eir vissu bæði það, að 
lil voru rit merkra höfunda bæði aö fornu og nýju, sem landinu og þjóð vorri 
var hinn mesti sómi að; þeir vissu einnig, að vantaði íslenzkar kennslubækur 
í skólanum, og það er í augum uppi, að ekkert er skæðara en þetta til að 
koma blendíng málsins inn í alla kennslu og þarmeð inn í allt bókmál um 
vísindaleg eíhi. þetta og meira var mönnum Ijóst og hlaut að vera svo. En 
íslendíngar voru dulir og óframgjarnir^ og enginn vildi verða fyrstur til að 
kveða upp með það sem þurfti, varð svo ekkert af framkvæmdum, af því hver 
beið eptir öðrum, eða taldi sér trú um, að einn fyrir sig gæti engu komið til 
leiðar, eða að þjóðinni allri og máli hennar færi hnignandi, og við því yrði 
ekkert gjört. En Rask sagði þeim aptur: þjóðinni hnignar ekki, nema þið 
hver um sig látið hennihnigna, þið^ sem eigið að vera samtaka að halda henni 
við og efla blómgun hennar; málinu hnignar heldur ekki, nema þér sjálfir 
látið því hnigna og ofurselið það. Ef þið hafið hug og dug til að reiða upp 
sverðið^ þá dettur af því ryðið;, og það er eins hvast og bjart eins og það 
hefir nokkru sinni verið. Með þessum og þvílíkum fortölum vann hann ymsa 
til að lofa að styrkja íslenzkt bókmentafélag,, og senda þau tillög sem fengist 
til Reykjavíkur í hönd síra Árna. 

Um veturinn sem Rask var í Reykjavík átti hann tal um þetta mál við Geir 
biskup Vídalín, og tókhann vel undir aö veita því sinn styrk og meðmæli; en 
það meðmæli mátti sér mikils hjá prestastéltinni. Eptir undirlagi við biskupinn 
samdi Rask um veturinn boðsbréf og frumvarp, hversu hann hugsaði sér félag 
stofnsett til að koma á prent ágætum ritum, sem til eru á íslenzku, og hversu 
þessu félagi skyldi háltað vera. Boðsbréf þetta er dagsett í Reykjavík 27. 
Februar 1815\ Skömmu síðar sendi biskupinn þetta boðsbréf með um- 
burðarbréfi til allra prófasta^ dagsettu í Reykjavík 10. Marts 1815"'; og mælti 
þar fram með þessari fyrirætlun; gat hann þess^ aö ^^ef nokkuð töluvert safn- 
aðist af fé lil framkvæmdar þessa fyrirtækis, og ef ekki skorti duglega for- 
stöðumenn^ þá mundi það á margan hátt efia gagn og heiður landa vorra, og 
einkum verða voru ágæta móðurmáli til viðréttíngar og varðveizlu". Eg get 



>) sjá Fylgiskjal 1. 
') sjii FylgisUjal 2. 



þess til að sýna^ hversu örðugt var um allar framkvæmdir á íslandi í slíkum 
efnum um þær mundir, að ekkert af þessum boðsbréfum var prentaðj heldur 
varð biskup að láta skrifa boðsbréf Rasks og meðmælisbréf sitt til allra pró- 
fasta^ en prófastar að skrifa upp hvorttveggja aptur til að senda prcstunum. 

Þegar Rask fór vestur, um sumarið eptir^ hafði hann alla hina sömu 
meðferð og hann hafði haft fyrir norðan og austan um sumarið áður^ og fékk 
hann enn loforð um styrk og liðsinni margra. En þegar þeirri ferð var lokið, 
og hann kom aptur til Reykjavíkur^ hafði hann ekki lángar viðdvahr^ og fór 
alfarinn frá Islandi að áliðnu sumri 1815 og ætlaði til Kaupmannahafnar. En 
áður en hann fór hafði hann lagt svo undir^ að síra Árni skyldi vera forseti^ 
Sigurður landfógeti Thorgrimsen féhirðir og Ilalldór Thorgrimsen sýslumaður 
skrifari í félaginu, sem þá var stofnað^ og vantaði ekki annað en samþyktir á 
fundum. Skip það, sem Rask var með, kom á leiðinni við í Leith á Skotlandi^ 
og var hann nokkrar vikur þar og í Edínaborg^ kynntist hann þar ymsum 
merkum mönnum, og bar fram meðmæli sitt fyrir hið íslenzka félag. tað 
brcf cr ritað í Leith 21. Septembr. 1815 á ensku máli'. Epíir það hann var 
kominn aptur til Kaupmannahafnar^ og hafði tekið við embætti sínu við bóka- 
safn háskólans^ sem honum var veitt árið áður (1814);, meðan hann var á 

r 

Islandi^ hélt hann fram sömu umræðum og fyr við kunníngja sína^ og skýrði 
þeim frá hvað afrekazt haföi á íslandi. En á nýjársdag 1816 lét hann gánga 
út boðsbréf til íslendínga og íslands vina í Kaupmannahöfn-^ að styrkja það 
hið íslenzka félag, og ef svo margir yrði styrktarmenn^ að önnur deild félags- 
ins gæti orðið stofnsett^ þá vildi hann kalla þá saman til fundar í þessu 
skyni. Á boðsbréf þetta rituðu nöfn sín 33 íslendíngar alls, embættismenn, 
kandídatar^ stúdentar, kaupmenn og iðnaðarmenn, og lofaði hver þeirra frá 3 
til 20 ríkisdala styrk á ári í silfurverði, svo að það varð alls^ sem lofað var, hér- 
umbil 230rdlr. í silfri árlega; en þar að auki lofaði hinn ágæti höfðíngi Byrgir 
prófessor Thorlacius^ scm ritaði sig í hóp fslendíngaj að gefa félaginu 100 rdl. 
silfurverðs á ári, ef félagið vildi láta prenta Sturlúngu cða annað sögulegt 
fornrit óprentað^ og skyldi það tillag haldasfc meðan á þeirri útgáfu stæði. — 



sjá Fylgiskjal 3. 
sjá Kylgislíjal 4. 



Þessi styrkur jók töluvert cfni þau, sem fyrir hendi voru^ þegar þarmeð safn- 
aðist það sem vænta mátti frá íslandi,, svo að Rask gat nú stefnt mönnum til 
fundar. En um sama leyti og það var gjört gaf hann út boðsbréf á Dönslíu, 
sem ætlað var til að sýna merkismönnum dönskum, embættismönuum og 
öðrum megandi vísinda elskurum, sem kynni vilja styrkja felagið með penínga 
tillögum. tetta hið danska boösbréf er gefið út 27. Marts 1816^ og hafði 
það einnig töluverðan árángur^ því að ymsir danskir höfðíngsmenn, einkum 
þeir, sem nokkuð höfðu verið viðriðnir stjórn íslenzkra mála, veittu annaðhvort 
gjafir eða lofuðu árlegu tillagi. Greifi Adam Vilh. Moltke að Bregentvedj 
einn af ráðherrunum í rentukammerinu^ lofaði félaginu þá þegar 100 ríkis- 
dölum árlega^ og hélt því síðan meðan hann lifði^ um 47 ár. C as t enschjold, 
sem hafði verið stiptamtmaður á íslandi, gaf í eitt skipti 200 rbd. ^ og 
aðrir fleiri gáfu eða lofuðu töluverðum styrk, þar á meðal hinn nafnfrægi 
öðlíngur Jóhann Búlovv^ að Sanderumgarði á Fjóni, sem lofaði 50 rbd.^ en 
sendi síðan 110 rbd., og gaf þarcptir mcðan hann liföi frá 60 til 110 rbd. 
árlega. 

Rask stefndi nú til fundar^ og var samkoma haldin í stofu háskóla- 
bókasafnsinS;, erþávar á sívalaturni. Á fundinum^ sem haldinn var 30i Marts 
1816, mættu 33 menn, og var þá samþykkt að stofna félag í Kaupmannahöfn, 
að dæmi hins, sem Rask skýrði frá að væri að myndast á íslandi, og menn 
gjöröu ráð fyrir að þá væri þegar á stofn sett. Mönnum kom og ásamt um, 
að nauðsyn væri að kjósa þá þegar forseta, féhirði og skrifara^ til aö stjórna 
félagsins efnum. Var því næst kosið, og var til forscta kjörinn Rask^ til 
féhirðis Grímur Jónsson og til skrifara Finnur Magnússon. Forsetinn 
lofaði því næst að semja frumvarp til laga handa félaginu, og láta það gánga 
um kríng meðal félagsmanna. Þetta var hinn fyrsti fundur deildarinnar í Kaup- 
mannahöfn, og er síðan afmælisdagur hins íslenzka Bókmentafélags 
talinn að vera 30. Marts 1816, en ekki var fundur þessi bókaður sérílagi^ 
heldur er aðgjörða hans getið að eins viðnæstafund á cptir. Þessi hinn næsti 
fundur var haldinn laugardaginn fyrir páska^ 1 3. April 1 8 1 6, og er það hinn 
fyrsti fundur, sem er ritaður í samkomubók deildar vorrar hér^; var þar lagt 

sjá fylgisUjal 5. 
sjá rylffisUjal 6. 



3* 



fram lagafrumvarp það^ sem Rask hafði samið, með athugagreinum félags- 
manna^ og það lögtekið sem á þurfti að halda til þess að geta tekið til starfa^ 
en þær greinir;, sem snertu samband beggja félagshluta^ eða deildanna hér og 
á íslandi^ voru ekki lögleiddar að sinni, heldur var ákveðið að senda frum- 
varpið til hins íslenzka félags og bíða þess atkvæða um þetta efni. I^arnæst 
voru kosnirvara-embættismenn þrír^ sem lögin gjörðu ráð fyrir^ og varkosinn 
til varaforseta Bjarni Þorsteinsson, varaféhirðir K j a r t a n I s f j o r d, 
varaskrifari Vigfús Thorarensen. 

Félagið á íslandi haföi ennþá ekki haldið fund hjá sér, en þeir þrír 
menn^ sem með Rasks ráði höfðu tekizt á hendur stjórn þess^ og einkum 
forseti þeirra síra Árni, höfðu annazt félagsins efni. En eptir að þeir höfðu 
fengið fregnir um^ að stofnan félagsins í Danmörku hafði haft æskilegan fram- 
gáng^ þá stofnuðu þeir einnig til fundar með sér og félögum sínum^ og var 
þeirra fyrsti fundur haldinn í Reykjavík fimtudaginn 1. August 1816 ^ Á 
þeim fundi var lagt fram það frumvarp til laganna^ sem komið var frá félaginu 
í Kaupmannahöfn, og var ákveðið að geyma ályktun um það til næsta fundar, 
sem skyldi verða haldinn innan skamms^ en kosníngar embættismanna og 
vara-embættismanna fóru fram þá þegar^ og voru þeir sömu þrír menn til 
forráða kosnir^ sem höfðu tekið að sér forstöðuna^, en til vara-embættismanna 
voru þeir valdir: ísleifur Einarsson varaforseti^ Bjarni Thorarensen 
varaskrifari og Lektor Jón Jónsson varaféhirðir. Ilinn næsti fundur var 
haldinn á fimtudaginn 15. August 1816, og hefir forsetinn síra Árni skýrt 
frá honum í bréfi tiIRasks sama dag^. Þar var samþykkt lagafrumvarpið , og 
þarmeð ákveðið, að bæði félögin skyldi sameinast og vera tvær deildir í einu 
félagi, er skyldi heita hið islenzka Bókmentafélag. Athugasemdir nokkrar, 
sem Hallgrímur Scheving hafði ritað við lagafrumvarpið, og sem einkum snerti 
málið á því, voru sendar mcð frumvarpinu til hugleiðíngar fyrir dcildina í 
Kaupmannahöfn. Til þcss að sjá um efni félagsins og gagn þcss voru kosnir 
umboösmcnn í héruðum á Suðurlandi og Vesturlandi; fyrir norðan hafði 
forscti dcildarinnar, síra Árni, falið Stcpháni amtmanni I^órarinssyni á hendur 



') sjá l'ylgiskjal 7. 
sjá fylgiskjal 8. 



að velja umboðsmenn^ en í Austfjörðum hafði Páll Melsteð sýslumaður tekið 
að sér umboð félagsins. 

þegar þessar skýrslur og lagafrumvarpið komu fra íslandi var Rask 
farinn að búa sig undir sína miklu austurför, og gat því ekki verið viðstaddur 
eða tekið þátt í hinum endilegu úrshtum þessa máls^ heldiu^ varð hann að 
fela það vinum sínum, sem svo fúslega og alúðlega höfðu studt hann í fram- 
kvæmd þessa verks; enda sýndi það sig og, að þetta var ekkí misráðið og 
framkvæmdin kom í góðar hendur. Rask stefndi nú til fundar 18. Oktober, 
og skýrði þar frá fyrirætlun sinni; kusu menn þá varaforsetann Bjarna l*or- 
steinsson til forseta^ en Jón Hannesson Finsen í hans stað til varaforseta. 
Skömmu síðar hóf Rask ferð sína (25. Oktobr.)^ og kom ekki aptur fyr en 
5. Mai 1823 til Kaupmannahafnar. Eptir burtför hans var það um stund, að 
menn létu sér ekki annt um að fá lög félagsins fullgjör, og hugsuðu meira 
um störf þess og framkvæmdir; gekk svo þartil um haustið 1817, og kom 
mönnum þá saman um, að bezt væri að kjósa nefnd manna til þess að segja 
álit sitt og uppástúngur um lagafrumvarpið, og þau breytíngar-atkvæði, sem 
við það voru fram komin (7. Növbr. 1817). í nefnd þessa voru þeir kosnir: 
Bjarni borsteinsson (forsetinn) , Finnur Magnússon (skrifarinn) og Sveinbjörn 
Egilsson. Þessi nefnd hafði lokið störfum sínum skömmu eptir nýjár um 
veturinn, og voru lögin síðan rædd og samþykkt á þrem fundum (22. Febr., 
1. Marts og 23. Marts 1818) og síðan prentuö af þeim 1000 að upplagi þá 
um vorið. þarmeð var þá hið íslenzka Bókmentafélag fullkomlega 
stofnsett og lögum bundið, sem í öllum aðalatriðum að kalla má hafa staðið 
óbreytt híngaðtiL 

Eg liefi verið lángorður um þenna aðdraganda félagsins og um stofnun 
þess, af því að mér finnst það eiga við nú, og við þetta tækifæri, að skýra 
nokkurnveginn ítarlega frá hvorutveggja. Það er bæði merkilegt atriði í bók- 
mentasögu lands vors, og það er hvergi auglýst í ritum félagsins né annar- 
staðar svo nákvæmlega eða i\aIIkomIega sem skilríki eru til. Og þó eru þessi 
skilríki nú ekki svo auðfundin, sem vér skyldum ímyndaoss, því eg get fremur 
sagt, að það sé af hendíngu að eg hefi fundið eða fengið sum þeirra, heldur 
en að eg vissi hvar þeirra væri að leita. Það hefir. enn framar hvatt mig til 
að lýsa þessum atriðum nokkru nákvæmlegar, en ella hefði verið þörf, að 



22 ^ 

þetta liggur fyrir framan flestra okkar minni^ sem hér erum saman komnir, 
þó enn lifi þeir nokkrir á íslandi^ sem hafa átt einna mestan og beztan þátt í 
þessari stofnun vorri. En nú get eg einnig verið því fáorðari um sjálfar 
athafnir félagsins á þess umhðinni æfi, af því stofnendur þess og fyrstu stjórn- 
endur hafa búið svo vel undir, bæði með Jögum og vcnju^ að félagsins 
athafnir liggja Ijósar fyrir í hinum árlegu skýrslum þess og reikníngum, svo 
að eg hefi ekki annað að gjöra, en að taka saman og leiða fram fyrir yður 
lítið yfirlit, til þess þér sjáið þar af hvað fram hefir farið: hverir efnakraptar 
og félagastyrkur hefir verið, og hversu þeim hefir varið^ hverjar stefnur félagið 
hefir tekið, og hvað það hefir afrekað á þessum fimmtíu árumj sem það hefir 
verið að störfum. 

Lög félagsins sýna Ijóslega, hverjar grundvallarreglur Rask og þeir 
stofnendur félagsins höfðu fyrir augum^ bæði í sjálfri stjórn félagsins og í 
framkvæmdum þess. það er auðráðið, að þeir hafa í hvorutveggju leitazt við 
að liaga félaginu svo, að það gæti orðið sem nytsamlegast og sem þjóðlegast^ 
og sneydt einkanlega hjá þeim skerjum^ sem hin fyrri félög; lærdómslista 
félagið og landsuppfræðíngar félagið höfðu strandað L Óll stjórn félagsins 
var löguð svo, að íslendíngar skyldi sjálfir ráða félagi sínu; þessvegna var 
ákveðið með lögum, að engan skyldi mega kjósa til embætta í félaginu nenáa 
íslendíng, eða þann sem væri jafnoki íslenzkra manna að þekkíngu málsins og 
landsins^ og sömuleiðis það, að deildin á íslandi skyldi vcra aðaldcild og bera 
ægishjálm yfir öllu félaginu. Menn vissu^ að lærdómsfista félagið hafði vafið 
danska forstöðumenn ^ og haft stjórn sína einúngis frá Kaupmannahöfn^ og 
menn fundu^ að þetta var aðalundirrót til hnignunar félagsins^ því fyrir það 
hið sama vildu ekki íslendíngar sjálfir leggja rækt við það. Um framkvæmdir 
félagsins vildu menn sigla fyrir það sker, sem landsuppfræðíngar félaginu hafði 
orðið að fjörlesti^ að laga sig eldd nóg eptir þjóðlegri tilfinníngu íslendínga. 
þessvcgna var það lögsett, að koma út á prcnt góðum ritum merkra manna, 
sem dánir voru^ þareð menn gátu óttast fyrir að rit þeirra mundu týnast ella^ 
en ekki prenta ný rit eingaungu. Í^armeð var það ásetníngurinn, að efla sem 
mest mentun og þekkíngu íslendínga^ ckki einúngis meðal alþýðu, heldur og 
einnig meðal hinna mentuðu manna. Til að koma þessu til leiðar átti félagið 
að gefa út árlega tímarit, svo menn gæti af því fengið greimlegt yfiriit um 



I 



merkisatburði-, sem yrði á hverju ári^ og um helztu bækur sem út kæmi á 
prenti. Að því leyti snerti ísland sérílagi, þá skylcli félagið auka og efla 
þekkíng íslendínga á öllu því, sem snerti sögu landsins og ástand. Að síðustu 
ætlaði það sér einnig að prenta sérílagi kennslubækur handa skólanum. tó 
vildi félagið forðast að koma í bága við önnur félög^ og tók því undan guð- 
fræði og eiginleg fornfræði^ af því að hið evangeliska smábókafélag fyrir norðan, 
sem sh^a Jón á Möðrufelli stjórnaði^ og Árna Magnússonar nefndin í Kaup- 
mannahöfn höfðu þessar greinir að annast. Þessu var þó síðan breytt, og 
félagið er nú ekkert takmarkað í framkvæmdum sínum aö þessu leyti. 

Nú skulum vér sjá, hversu félaginu hefir tekizt að koma fram ætlunar- 
verki sínu^ og verður oss hægast að ná yfirhti um það^ með því að skipta 
tímabili þessu í þrjá kafla: 

1) um árin frá upphafi félagsins 1816 til þess 1831^ að Rask sleppti 
alveg forsetadæminu^ sem er 15 ár. 

2) um árin 1831 til þcss 1850, að uppdrættir íslands voru alveg 
búnir, sem er 20 ár. 

3) um árin 1850 til þess nú^ sem er 15 ár. 

1. Á hinu fyrsta tímabiHnu voru báðar deildir félagsins undir stjórn 
stofnendanna sjálfra: í deiklinni á íslandi var síra Árni Ilelgason íbrseti allan 
þenna tíma, og í deildinni í Kaupmannahöfn Rask^ Bjarni Þorsteinsson og Finnur 
Magnússon. Hinnfjórði maður, sem átli mikinnþátt í stofnun félagsins^ Grímur 
Jónsson (síðan amtmaður fyrir norðan), tók einúngis þátt í stjórn þess þrjú 
fyrstu árin, og var féhirðir og bókavörður deildarinuar í Kaupmannahöfn, en síðan 
fékk hann embætti annarstaðar^ og gat því ekki átt neinn verulegan l^átt í 
félagsins athöfnum, en sýndi þó ætíð félaginu og þess aðgjörðum umhyggju- 
samlegt og vinsamlegt athygli þegar svo bar undir, Deildin á íslandi tók í 
fyrstu á móti öHum nafnaskrám þeirra, sem höfðu lofað félaginu styrk^ all- 
staðar að um landið, og forsetinn í deildinni á íslandi sá um^ að styrkur þessi 
kæmist deildinni hér sem fyrst í hcndur. Vér höfum enn þessar nafnaskrár 
styrktarmanna félagsins á íslandi, og sýna þær^ að tala félagsmanna um næsta 
ársfund var orðin nærfellt 400 á íslandi, en 36 voru þá í Kaupmannahöfn; síðan 
fjölgaði nokkuð enn, og var talið að alls hefði orðið 600 félagsmenn eða styrktar- 




^ 24 ^ 





menn á Islandi þegar flest var; hefir félagatalan aldrei verið eins lia þaðan 
af og til þess 1857. Fjárstyrkur sá^ sem félagið fékk frá íslandi hið fyrsta 
ár-, var töluverður^ því þaðan kom í tillögum 1550 rbd. n. v., en í Danmörk 
kom inn í tillögum og gjöfum hérumbil 800 rbd. n. v. Alls voru tekjur 
félagsins á fyrsta reikníngsárinu (frá 30. Marts 1816 til 30. Marts 1817 til- 
samans hérumbil 2350 rbd.^ en útgjöldin hérumbil 800 rbd.^ svo að félagið 
hafði á þessu ári grædt rúma 1500rbd.^ og var sett á vöxtu af því 400 rbd. — 
Annað árið (1817 — 18) voru tekjur félagsins rétt viðlíka og fyrsta árið, en þar 
var sú brcytíng á orðin^ að frá íslandi komu nú tæplega 800 rbd.^ en gjafir 
og tillög í Danmörku og vextir af leigufé var nú orðið rúmlega 1200 rbd., 
þar á meðal var talin gjöf Friðriks konúngs hins sjötta^ sem veitt hafði 
félaginu 200 rbd. árlegan styrk um tvö ár. — í þriðju skýrslu (1818 — 19] 
getur þcss^ að tala félagsmanna á íslandi fari fækkandi, en þó sendi deildin 
á íslandi fyrir umhyggju forseta síns töluverðan fjárstyrk til sjóðs fclagsihs á 
hverju ári^ cinkum fram yfir 1820, en úr því kom smásaman nokkur breytíng á. 
Dcildin á íslandi hætti smásaman að eiga skipti við umboðsmenn félagsins í 
hinum fjarlægari héruðum á íslandi, og hélt sér einúngis til þeirra félagsmanna, 
sem voru í Reykjavík^ Gullbríngu sýslu, Borgarfirði og þar í grendj en deildin 
í Kaupmannahöfn tók upp frá þessu að annast allar tillagaheimtur og önnur 
viðskipti við umboðsmenn félagsins fyrir vestan, norðan og austan. þetta kom 
beiulínis af því ásigkomulagi sem var þá, að svo mátli heita sem sty/Aa leið 
frá Reykjavík og til Norðurlands, eða til Vestfjarða, eða til Austfjarða, lægi 
yfir Kaupmannahöfn. l^á stóð svo á, að bækur íélagsins urðu varla prentaðar 
annarstaðar en í Kaupmannahöfn, og hefði átt að senda allt það, sem til íslands 
fór af þeim, til deildarinnar í Reykjavíkj til þcss að koma því til umboðs- 
manna, þá hefði það ekki lent í öðru^ en að dcildin í Rcykjavík hefði líklega 
orðið að senda mikið af því til Kaupmannahafnar aptur, til þess að fá það sent 
þaðan til meðtökumannanna, og þetta hefði stundum getað valdið árslaungum 
drætti. Sú regla varð því að vana, sem eðlilegust var, að deild vor sendi til 
deildarinnar í Reykjavík svo mikið af hverri bók félagsins^ er kom á prent, sem 
hin íslenzka deildin þurfti handa félagsmönnum í grend við sig og til þess að 
vera byrg til sölu þegar á þyrfti að halda, og til umboðsmanna að sama skapi, 
eptir því sem tækifæri féll, en deildin í Reykjavík styrkti til á ymsar lundir, 



o 25 y>o 

og gjörði félaginu gagn með nytsömum uppástúngum, tilsjón sinni um efni 
félagsins og hag^ og með notalegum og drjúgum fjárstyrk til þess bóklegu starfa. 

Vér skulum nú stuttlega líta yfir þessi bóklegu störf félagsins framanaf 
æfi þess. Vér höfum séð það á boðsbréfum Rasks^ að það sem honum þókti 
mest skarö vera í bókfræði hjá oss^ þaö var^ aö engin landafr æðisbók 
væri til. Það varð h'ka hin fyrsta ályktan deildarinnar í Kaupmannahöfn, að 
fela á hendur forseta sínum (ilask) að reyna að fá mann til að semja ahnenna 
Landafræði á íslenzlíu (fundurinn 13. April 1816 í fylgiskjali Nr. 6). l*á var 
leitað á Gunnlaug Oddsson, stúdent í guðfræði^ að semja bókina, og mun 
hann hafa hálfgert lofað því^ en á fundi um veturinn eptir (6. Januar 1817) 
afsakaði hann sig að vera einn um að semja bók þessa^ og voru þeir þákosnir 
í nefnd með honum: Vigfús Thorarensen kansellisti^ Jón Finscnj Jón Þor- 
steinsson og Ólafur Stephánsson Stephensen. Þó er ckki vottur til, að nefndar- 
menn þessir hafi tckið neinn verulegan þátt í að rita bókina, en Grímur 
Jónsson tók að sér að rita fyrsta part hennar^ og þegar hann fór frá Kaup- 
mannahöfn (í August 1819) afsalaði hann sér því verki mcö samþykki félagsins 
við l*órð Sveinbjarnarson^ en allt hitt mun Gunnlaugur Oddsson hafa 
samið. Til að búa út hina steinprentuðu landsuppdrætti^ sem bókinni fylgja, 
hafði félagiö aðstoð Borns lautenants^ sem var um hríð við landmælíngar á 
íslandi. Þannig kom bók þessi á prent í fimm deildum á árunum 1821—1827, 
alls 92 arkir í 8 bl. broti, meö sex landabréfum. Kostnaður félagsins var 
töluverður fyrir prent og pappír, én verkiö sjálft málti telja það fengi fyrir 
ekki neitt, því það veitti aðalhöfundinum einúngis 100 dala þóknun að afloknu 
starfi hans, og var þá um sama leyti kosin nefnd til að semja registur við 
bókina (Páll þorbergsson, Eggert Jónsson, Ögmundur Sigurðsson, Sigfús 
Skúlason ogl*órður Jónasson). l^essi bók frá félaginu hefir áunniö sér maklcga 
hylli meðal alþýðu á íslandi, og eg ætla víst, að hún sé hin fyllsta og bezta 
landafræðisbók scm hefir komið út á Norðurlöndum þángaðtil; félagið ætlaði 
því að fá samþykki stjórnarinnar til þess (15. Juni 1822), að hún yrði tekin 
fyrir kennslubók í skólanum, en ekki varð því framgcngt að hcldur, hvað sem 
til þess hefir komiö, heldur lærðu skólapiltar landafræði sma eptir dönskum 
kennslubókum, einsog áður, þó lakari væri og miklu ófróðlcgri. 




Póað landafræðin væri sú bók, sem fyrst var ákveðin til prentunar, þá 



i 



varð þó önnur fyrri til að koma út frafélaginu. tað var Sturlúnga saga og 
sagaÁrna biskups. Eggat þess áöur, að hinn nafnfrægiöðlíngur ogstyrktar- 
maður félagsins, einsog allra þeirra íslendínga sem hann náði til^ ByrgirThoria- 
cius prófessor, hafði lofað að gefa félaginu 100 rbd. í silfri árlega ef það veldi 
til prentunar Sturlúngu, eða eitthvert gamalt óprentað sögurit^ og skyldi sú gjöf 
standa meðan prentanin stæði yfir. Félagsdeildin í Kaupmannahöfn valdi þá 
þegar um sumarið (22. Juli 1816) Sturlúnga sögu eður íslendínga sögu hina 
miklu^ sem svo er kölluð, og kaus nefnd manna til að standa fyrir útgáfunni; 
var forstöðumaður þeirrar nefndar Bjarni Þorsteinsson^ er þá var varaforseti 
deildarinnar , og þcir með honum: Sveinbjörn Egilsson, þórarinn Magnússon 
Öfjord^ Gísli Brynjúlfsson og Sigurður Tliorarenscn^ allir úr stúdenta ílokki. 
l*ess má geta, að nefndarmönnum var lofað fyrir starfa þeirra tveimur exemplörum 
af bókinni í þokkabót. Nefndarmenn leystu starfa sinn rösklega af hendi^ svo 
að öll Sturlúnga og Árna biskups saga var alprentuð á fjórum árum, alls 130 
arkir í fjögra blaða broti, og formaður nefndarinnar, Bjarni Þorsteinsson, sem 

- 

þá var einnig forseti deildarinnar í Kaupmannahöfn, gat hrósað því happi, að 
fá þessu mikla verki lokið áður hann skilaði af sér forsetadæminu og fór al- 
farinn til íslands; en þeir Sveinbjörn og Gísli unnu annars mest meö honum 
að útgáfunni_, einkum hinn fyrnefndi. 

Hið þriðja bókstarf, sem félagið hafði fyrir stafni á fyrstu árum sínum^ 
var fréttaritið. l*að var sett í lagafrumvarpi félagsins, að það skyldi árlega 
gefa út stutt fréttablöð^ sem hefði inni að halda helztu nýjúngar viðvíkjandi 
landstjórn^ merkisatburðum, búskap^ kauphöndlan og bókaskript bæði innan- 
lands og utan. tetta hafði deildin í Kaupmannahöfn samþykkt þegar í upphafi^ 
og ætlaði sér að koma því í verk fyrst af öllu. l*að var ályktað á fundi 9. 
Sepfcember 1816, að fá slíkt fréttarit samið og prentað þá að haustinu til, og 
senda af því 300 exemplör til íslands, skyldi það vera gefins handa félags- 
mönnum í það sinn, en með lágu verði handa öðrum; en þessu varð ekki 
framgengt um haustið, og kom fyrsta hepti ritsins út vorið eptir (1817) og 
kallað ^^íslenzk Sagnablöð"; fylgdi þar með nafnaskrá félagsmanna, skýrsla 
um félagsins athafnir og ársreikníngur þess. tað sýndi sig fijótt;, að félagið 
hafði hitt rétt á íslendínga með þessu riti, því Sagnablöðin urðu skjótlega 
geðþekk landsmönnum og varð að prenta tvisvar stöku deild af þeim. í annari 



1 



o^i 27 

deild þeirra er ágrip af sögu íslands um árabilið frá 1804^ þegar ^^Minnisverð 
tíðindi" landsuppfræðíngnr félagsins hættu^ og hafa þeir síra Árni og Bjarni 
þorsteinsson samiðþað, en útlendu fréttirnar samdi Finnur Magnússon. t*egar 
tímarit þetta hafði staðið um tíu ár, var það ákveðið á fundi 3. April 1827, 
að breyta nafninu og brotinu, því handhægra þókti að hafa það í átta blaða 
broti heldur en í fjögra blaða broti, eins og Sagnablöðin voru. Með breytíng- 
unni var nú ritinu gefið nýtt nafn, og kallað Skírnirj sem það hefir síðan 
heitið. Fyrsta ár Skírnis hefir samið Finnur Magnússon, eins og áður Sagna- 
hlöðin, en síðan tóku aðrir við, eptir tilmælum forseta deildarinnar, fyrst 
þórður Jónasson, sem þá var að lesa lögfræði til prófs^ hann samdi annað 
og þriðja ár; þarnæst Baldvin Einarsson, einnig stúdent í lögfræði, hann 
samdi fjórða ár; síðan Þórður Jónasson aptur. Með fyrsta ári Skírnis byrjaði 
félagið að láta fylgja fréttunum nöfn helztu bóka^ sem prentaðar höfðu verið 
á fréttaárinu, einkum í Danmörku; hefir þessu verið síðan fram haldið, og 
stundum á fyrstu árunum voru dómar um bækurnar og skýrt nokkuð frá efni 
þeirra. Bókaskrá þessa samdi í fyrsta sinn þáverandi kandidat í guðfræði 
Þorgeir Guðmundsson^ sem var um þetta mund féhiröir vorrar deildar. 

Sturlúnga er svo merkileg bók, og svo yfirgripsmikil í sögu landsins, 
að forstöðumenn félagsins fóru að hugsa til, þegar prentunin fór að komast 
lángt á leið, hvernig takast kynni að fá framhald þessa verks, eða annað merki- 
legt íslenzkt sagnarit um sögu landsins til prentunar. Það vildi þá svo 
heppilega til, að félagið fékk að vita um sama mund, að JónEspólín, sýslu- 
maður í Skagafirði, hefði samið ^^Árbækur íslands í sögu formi", og væri 
kominn lángt ú leið með það verk, Félagiö fékk síðan upphafið sent frá höf- 
undinum, og á fundi deildar vorrar 3. November 1820 var ákveðið að prenta 
fyrstu deildina um veturinn eptir; var þá kosin nefnd til að standa fyrir útgáfu 
bókarinnar, og voru þeir kosnir: Ibrsetinn (Bjarni Þorsteinsson), Þórður Svein- 
bjarnarson kandidat í lögfræði og Þorgeir Guðmundssonj stúdent í guðfræði. 
Fyrsta deildin Árbókanna kom út um vorið 1821, og ritaði Bjarni Þorsteinsson 
formála fyrir áður en hann skildi við forsetadæmi í deild vorri til að takast 
á hendur yfirdómara embætti í landsyfirréttinum á Islandi. Þar eptir hélt 
Finnur Magnússon fram útgáfunni, og síðan Rask, svo að allt þetta sagnarit 
var fullprentað, í níu deildum, frá því 1821 og þartil 1830, alls 166 arkir í 



4* 



■ 




^ 28 y< 



fjögra blaða broti að frátöldu registri. Höfundurinn fékk engin eiginleg ritlaun 
hja félag'inu, en 1826 gaf það honum ^^Eddalæré' Finns Magnússonar^ sem 
hannlángaði til að fá, svosem heiðursskenk; þar að aukifékk hann Árbækurnar 
sjálfar innbundnar og 10 expl. að auki óinnbundin; þess er og verfc að geta^ 
að verk þetta hefir gjört höfund sinn frægan, og orðið honum til ágætra með- 
mæla síðar, þegar hann fékk lausn frá embælti sínu og eptirlaun, og átti 
hann hvorttveggja þetta félaginu að nokkru leyti að þakka^ því þá voru engin 
eptirlaun ákveðin handa sýslumönnum. 

Á fyrstu árum félagsins var borin upp og samþykkt í deildinni í Reykja- 
vík sú uppástúnga^ að gefa út safn af íslenzkum kvæðum, helzt frá 
siðaskiptunum á sextándu öld og síðan. Þar var kosin nefnd í deildinni^ til 
að veljakvæðiþessi ogbúa þau undir prentun; voruþeir í njcfndinni: forsetinn 
síra Árni Helgason^ Bjarni Thorarensen og Hallgrímur Scheving. Vér höfum 
enn í handritasafni voru nöfnin á kvæðum þessum, og voru þau 59 að tölu^ 
en safnið sjálft hefi eg aldrei séð, og mér þykir líklegt það sé á flækíngi ein- 
hverstaðar^ því aldrei hefi eg orðið var við það væri meðal handrita félagsins^ 
Eptir því sem ráða er af fundabók vorri^ mun deildin á íslandi hafa sent 
kvæðasafn þetta híngað um haustið 1821, og ætlazt til það yrði prentað; en 
Finni Magnússyni, forseta vorrar deildar, þótti það ekki allskostar búið til 
prentunar einsog það var þá, og báuð félaginu kvæði síra Stepháns Ólafs- 
sonar í Vallanesi til prentunar kauplaust, og var því vel tekið. l^ó varð ekki 
af prentuninni þetta ár, en á fundi um veturinn eptir (13. Januar 1823) voru 
kvæði síra Stepháns tekin til prentunar, og tókust þeir l*orgeir Guðmundsson 
ogMaurus Mattíasson á hendur að bera saman handritin, en Hannes Stephensen 
að lesa prófarkir. Kvæðin komu þá út um vorið^ og ritaði Finnur Magnússon 
formála fyrir, en kverið er 8 arkir á stærð í 12 blaða broti. Svo var til ætlazt, 
að þetta væri fyrsta deild hins ahnenna íslenzka kvæðasafns, og má sjá af 
skýrslu félagsins, sem prentuð var á Dönsku um vorið 1822, að ætlað var til 




■) ])að cr til merkis um safn fetta, hvar sem f»að kynni að vera níður komíð, að þrjú fyrstu 
kvæðin eru ,^Ueims ádeilur" (önnur þcirra í röðinni eptir Jón biskup Arason; þriðja eptlr Pal 
Vídalín); cn næst seinasta kvæðinu er Skipafrcgn scinasla kvæðið Tímnríma Jóus Sifíurös- 
sonar. ])að væri vcl ífjört af hverjnm þeim, sem nu heíirsafn {)ctta í Iiöudum, að láta fela{>;inu 
Jað eptir, svo það komist á sinn rétta stað. 




að kvæðasafnið yrði alls í tveim bindum eöa meira^ áttu tvö hin fyrstu bindin 
að hafa kvæði frá sextándu og seytjándu öld, og einstöku frá fjórtándu og 
fimtáhdu. 

Auk þessara bóka, sem nú voru taldar, gaf félagið út á þessu tímabiH 
noidirar aðrar^ sem því buðust til prentunar líauplaust. Þorgeir Guðmundsson 
bauð félaginu (30. Marts 1822) safn af íslenzkum Orðskviðum^ eptir föður 
sinn síra Guðmund Jónsson á Staðarstað^ og kom fyrri hluti þess út á prent 
1830 með formála Bjarna Þorsteinssonar amtmanns. — Á ársfundi 30. Marts 
1827 var lögð fram æfisaga Jóns Eiríkssonar^ sem Bjarni amtmaður 
l^orsteinsson hafði sent félaginu; var hún samin að hans fyrirsögn og með 
hans tilstyrk af Sveini lækni Pálssyni, en hann hafði sjálfur ritaö formála 
fyrir. Sá bæklíngur kom út á prent 1828^ með eirgrafinni andlitsmynd,eptir 
Eckersberg ýngra og rithandar sýnishorni eptirBagge koparstúnguritara, og er 
12 arkir á stærð. Sú bók er snoturlegast úr garði gjör af öllum þeim bókum 
sem félagið hafði gefið út þángaö til. — Oddur Hjaltalín læknir liaföi sent 
félaginu íslenzka grasafræöi; félagið kaus nefnd til aö skoöa hana (14.No- 
vember 1830) og voru þeir ivosnir: Finnur Magnússon, Baldvin Einarsson, 
Hallgrímur Bachmann og Eggert Jónsson; eptir að nefnd þessi hafði sagt álit 
sitt var bókin prentuð um haustið og veturinn eptir. — Rask sjálfur gaf 
félaginu íslenzkt stöfunarkver, sem hann kallaði ^^Lestrarkver handa heldri 
manna börnum"_, var prentað af því lOOO^ og sent til íslands 1830 um vorið, 
og er 2 arkir að stærð. 

l^essar eru nú hinar hclztu bækur^ sem félagið hefir gefið á prent á 
hinum fyrstu 15 árum af æfi þess. I^að telst svo til, að það eru alls rúmar 
30 arkir á ári^ og má það heita mikiö, meö þeim efnum sem fyrir hendi voru^ 
þar sem fclagiö varö aö byrja frá stofni og átti þá ekkert til^ en kostnaður 
við prentun bóka fjarskalega hár þegar félagið byrjaöi störf sín. Eg færi það 
til dæmis, að þegar byrjað var að prenta Sturlúngu, þá var prentunarkostnaður 
til hverrar arkar 27 rbd. — En það scm gjörði, að félagiö gat þó staðizt 
þenna kostnað^ og safnað sér sjóöi þar á oi^n^ var það, aö bæöi heppnaöist 
því þegar í upphafi að fá öfluga styrktarmcnn^ svosem ByrgiTborlacius, Adam 
MoUke og fleiri, hagsýna og sparsama forstöðumenn bæði hér og á íslandi, 
og þaraðauki starfsmenn^ sem unnu fyrir ekki neitt það sem við þurfti^ sömu- 



30 

leiðis uinboðsraenn^ sem tóku við bókum og tillögum og raðstöfuðu því fyrir Y 
enga borgun; félagsmenn sjálfir greiddu allan sinn peníngastyrk til félagsins 
fyrir ekkert, því félagið gaf engar bækur fyrir tillögin^ og þegár þeir vildú eiga 
bækurnar^ urðu þeir'að kaupa þær eins og hverir aðrir. Með þessu eina móli 
var það og félaginu mögulegt að leysa svo mikið verk af höndum; hcfði það 
ekki verið^ svo að félagið heföi sem menn kalla átt aö borga hvcrjum sitt, þá 
hefði það afkastað varla helmíngs verki við það sem það gjörði. Reynslan 
hefir h'ka sýnt_, að þegar til lengdar leikur þá verður það beinn hagur fyrir 
framkvæmdir hvers félags, sem á að vinna fyrir alþýðu, að láta þá sem tillög 
greiða fá sem mesta lilutdeild í því sem félagið afrekar, og svo að gjalda 
sanngjörn verkalaun fyrir það sem unnið er í félagsins þaríir. En eigi að 
síður^ eða eg vil segja því heldur^ megum vér með þakklæti minnast þeirra 
manna^ scm vörðu tíma og fyrirhöfn og kostnaði til þess að koma félagi þessu 
á stofn, og á góðan fót, svo það hefir síðan fengiö cfni til að haldast við og 
blómgast. Eg hcfi áður nefnt þessa höfunda og forstöðumcnn félagsins, en 
þó held eg enginn þeirra hafi varið meiri og stöðugri vinnu og ómaki til 
félagsins þarfa á þcssu tímabih hcldur en Finnur Magnússon. Hann var 
þegar frá upphafi skrifari í þessari vorri deild, og síðan forscti, alls um ellefu 
ár, sem voru hin fyrstu og að vonum hin örðugustu í æfi félagsins. Hann 
samdi fréttarit félagsins á hverju ári kauplaust^ tók þátt í ncfndum, annaðist 
bréfagjörðir deildarinnar, stóð fyrir bókaprentun og bókasendíngum og jók 
mikið vaxtasjóð félagsins. Hann hefir sjálfur sent félaginu skýrslu um forstöðu 
sína þegar hann fór frá um vorið 1827^ og er hún prentuð í fyrsta árgángi 
Skírnis eptir ósk hans; þar má sjá, að félagið hefir um hans forstöðuár aukið 
vaxtasjóð sinn um rúma 300 dah árlcga. Kask hélt hinu sama fram^ meðan 
hann var forseti^ svo aö þegar Uðin voru hin fyrstu fimtán ár, og Rask sldlaði 
forsetadæminu í vorri deild, þá átti félagiö í vaxtasjóöi 5000 dali, rúma 500 
dali fyrirliggjandi í peníngum og töluverða eign í prentuðum bókurn bæði hér 
og á íslandi. tað var gróði félagsins á þessum fyrstu fimtán árum. 

Auk þess kostnaöar, sem félagiö þurfti aö hafa fyrir vSjálft sig^ styrkti 
það einnig stiptsb ókasafnið á íslandi töluvert viö stofnun þess. Þaö var 
fyrst á ársfundi 30. Marts 1818, að þávcrandi lautenant Karl Kristján Rafn 
stakk uppá hér í vorri deild, aö kjósa skyldi nefnd til að hugleiöa, hvernig 



í>-^ 31 ^ 



hentugast væri aö stoíha bókasafn a íslandi^ og sendi skýrslu um bækur^ seni 
ymsir höfðu lofað að gefa til sh'ks bókasafns. Deildin lét höfundinum í Ijósi 
þakklæti sitt fyrir þessa uppástúngu^ og lofaði að rita um hana til deildarinnar 
á Islandi. Um sama leyti eða nokkru síðar (26. Februar 1819) kom fram til 
félagsins uppástúnga frá S c h 1 i c h t e g r o II aðalritara við hið konúnglega 
vísinda-akademi í Múnchen, um að stofna bókasafn á íslandi. Félagið auglýsti^ 
að það vildi fúslega taka á móti bókum, sem góðfúsir styrktarmenn slíks 
bókasafns kynni vilja gefa. Þareptir söfnuðust og til félagsins töluverðar 
bókagjafir^ og annaðist félagið geymslu á þeim og sendíngar, borgaði band á 
bókum fyrir stiptsbókasafnið, sömuleiðis prentun á bókaregistri þess, 1 1 örkum 
að stærð, og bókastimpil handa því (1827). Hélt félagið þessu áfram þartil 
1828, að styrkja stiptsbókasafnið og senda því bækur meðan það var að 
komast á fastan stofn, svo það á töluverðan þátt í stofnun þessa bókasafns í 
fyrstu. þess má einnig geta, aö félagið sendi á þessum árum bækur nokkrar 
til amtsbókasafnsins á Akureyri^ og sömuleiöis styrkti það bókasöfn og 
lestrarfélög bæði hér í Danmörk og erlendis, með því að senda þeim bækur 
þær sem það hafði sjálft látið prenta. — Félagið galt þar að auki ymsan 
annan smákostnað, svosem til að prenta þakklætiskvæði til þeirra, sem höfðu 
sýnt íslandi eða félaginu sóma, og ýmislegt fleira. 

Um það leyti, sem Bókmentafélagið var stoíhsett, var ísland og þess 
forna bókvísi oröiö víða kunnugt að nafninu til. Margir menn urðu því til,, 
bæði hér og erlendis, að fagna stofnun þessa félags og óska því allra heilla. 
Á Þýzkalandi voru einkanlega ekki allfáir merkismenn^ sem höfðu lagt stund á 
mál vort og fróöleik, og þessir menn væntu sér mikils gagns fyrir þessi vísindi 
ef hið íslenzka Cókmentafélag tæki til starfa. Einn af skáldum Þýzkalands, 
fríherra de la Motte-Fouqué,, sendi 1820 félaginu kvæði, sem hann hafði 

r 

ort til Islands og var kveöið meö mikilli riddaralegri kurteisi. Bjarni 
Thorareusen orti til svars uppá það kvæðið ^JsIands riddari", og var það 
prentaö í fréttariti félagsins\ Þareptir sneri de la Motte-Fouqué Gunnlaugs 
sögu ormslúngu, og cignaði hana félaginu; fyrir það orti Finnur Magnússon 
félagsins vegna kvæði til hans á týzku, ^/íhules Gruss", sem félagið lét prenta 



Sagnabl. VI, 75; lívieöi Bjarna Tliorarenscns bls. 17—23. 



^ 32 ^c:^ 

t 

á sinn kostnað (1827). — Enskur vísindamaður, að nafni John Heath^ hafði 
lesið ferðabók liendersons á íslandi; hann fékk þar að heyra, að síra Jón 
þorláksson hafði snúið á íslenzk Ijóð kvæði Miltons^ sem heitir Paradise 
lost (Paradísar missir), og að það verk væri ágætt í sinni röð. Hinn enski 
maður fékk og að vita_, að hið íslenzka Bókmentafélag hefði umráð yfir hinu 
íslenzka frumriti, því forseti deildar vorrar á Islandi^ síra Arni, hafði fengið 
hjá höfundinum, síra Jóni^ bæði þetta og önnur kvæði hans^ og hafði án efa 
upphallega hugsað sér að verja þeim í félagsins þarfir. Heath falaði þá þetta 
handrit að félaginu, og var honum veitt leyfi til að prenta það einusinni (29. 
Mai 1828). Síðan var bókin búin hér úr garði undir fclagsins umsjón^ og það 
bauðst einnig til að takast á hendur söluna á íslandi; en útgefandinn gaf 
félaginu 300 exemplör af bókinni^ með því skilyrði, að ekkert yrði selt dýrara 
á íslandi en 1 rbd. (5.Marts 1829), en síðan keypti félagið af Rask 100 exem- 
plör fyrir þetta sama verð, en söluverðið var annars frá níu til fimtán marka. 
Til þakklætismerkis kaus félagið Heath til heiðursfélaga síns og sendi honum 
Sturlúngu og Árbækurnar í vönduðu bandi, cn Finnur Magnússon orti til hans 
kvæði á íslcnzku og Ensku: ^^Minnisljóð um Jón Milton og Jón þorláksson", 
sem prentað var á félagsins kostnað. 

tér liafið séð af því^ sem cg hefi nú þegar skýrt yður frá^ að lélaginu 
hafa íljótt borizt í hendur bæði hækur og handrit nokkur. Þó var ekki mikið 
um handritin^ nema þau sem til prentunar voru ætluð; eg þarf einungis að 
geta tveggja. Annað 'þeirra var safn af íslenzkum kvæðum, eptir Jón Stcph- 
ánsson faktor á Bcrufiröi um og eptir 1800^ og ritað allt með hans eigin 
hendi í tíu bindum í 8 blaða broti, Safa þetta átti Benedikt Bcrgsson frá 
Árnanesi, og keypti félagið þaö af lionum fyrir 20 rbd. í seðlum (21. Januar 
1822); en vér mistum það í brunanum 1847^ svo nú er cinúngis eptir af því 
lítill örmull af lausum blöðum. Skaðinn að því tjóni er þó miklu minni en 
menn skyldu ætla, því svo vildi heppilega til, að eg hafði skrifað upp eptir 
því öll helztu kvæðin af hinum nýjarij og Sveinn Grundtvig öll fornkvæðin, 
svo að ílestallt hiÖ mcrkilcgasta^ scm var í safniþcssUj er til enn. — JNokkrum 
árum síðar (30. Marts 1 827) sendi Hallgrí mur J ó n s s on^ djákni á tíngcyrum, 
félaginu að gjöftvö aðalrit, sem hann hafði samið^ voru það An nálar íslenzkir 
í þremur bindum, og Rithöfundatal íslenzkt eptir hann; en honum voru 




■o<-^ 33 y^- 



send aptur til þakklætis viðurkenníngar allar felagsbækurnar a skrifpappír^ og 
hann sjálfur kosinn til bréflegs félaga. í^essir llallgrímsannálar eru enn til í 
handrilasafni voru^ og eru þeir heiðarlegt merki um bókiðnir höfundarins og 
fróðleik hans. 

tað heyrir til þessari skýrslu um ymsan hagnað,, sem félaginu veittist 
úr ymsum áttum^ að slíýra frá þeim fjármunum, sem deild vor erfði eptir hið 
fyrra konúnglega í&lenzka lærdómslista félag. Þegar félag vort stofnaðist, 
hafði lærdómsUsta félagið ekkert rit gefið út í mörg ár. Fjórtánda bindi 
rita þess kom út 1796^ og fimtánda bindi var lángt á leið komið, og átti án 
efa að koma út 1802 eða þarumbil, en mun aldrci hafa orðið fuUprentað; að 
minnsta kosti þekki cg ekki meira en 286 bkiðsíður framartaf því, og hættir 
þar í miðjum manntalstöflum , sem áttu að vera fyrir Skáfliolts stipti 1795 til 
1800 og fyi'ir Hóla stipti 1795 og 1796. tegar félag vort stofnaðist^ höfðu 
þeir umsjón um eptirlátnar eigur hins gamlafélags: Grímur Thorkehn leyndar- 
skjalavörður, og Hans Jensen^ ^jvommitteraður" í rentukammerinu, scm hafði 

r 

verið féhirðir seinast, mcðan félagið var við lýði, A fundi deildar vorrar 20. 
Juni 1817 var borið fram bréf frá lærdómslista félaginu, eða þeim forstöðu- 
mönnum þess^ að það bauðst til að láta bókmentafélagið fá eigur sínar^ sem 
þá voru 26rbd. 40 sk. í peníngum^ konúnglegt skuldabréf 200 rbd. og nokkuð 
í bókum eptir meðfylgjandi skrá. Deildin tók því tUboði vel af sinni hálfu, en 
þóktist þó ekki geta aflscndis samþykkt^ fyr cn svar deildarinnar á íslandi 
væri fengið. Árið eptir fékk deild vor bókalcifar aflar frá lærdómslista félaginu 
(28. April 1818), en það var ekki fyr en tíu árum seinna (29. Mai 1828), 
að Jensen skilaði sjóði félagsins, sem var þá afls 275 rbd. — Með bókaleif- 
unum fylgdi samkomubók lærdómshsta félagsins, og það sem til var af skjölum 
þess, en því miður höfum vér mist mestan hluta af því í brunanum 1847, og 
þar á meðal samkomubókina, en vér höldum eplir fáeinum skjölum, sem voru 
að hendíngu hcima hjá mér þegar brann; þar á meðal er frumritið af hinu 
fyrsta frumvarpi til stofnunar félagsins 1779 frá þeim Ólafi Ólafssyni og 
tórarni J^iIliendaP. — l^annig hafði þá félag vort erft cinn af fyrirrennurum 
sínum, hið konúnglega íslenzka lærdómslista félag. 



^3 sbr. Ælisögn Jóiis Eiríkssoiiar, bls. 148 



^ 34 o 

Það var ekki langt frá^ að félagið tæki eins að erfðum prentsmiðjuna 
á Islandi^ og allar bókaleifar liennar^ einsog því yrði skilað af hendi hins 
konúngléga íslenzka landsuppfræðíngar félags. Eg hefi áður stuttlega 
drepið að Magnús Stephensen hafði stjórnað félagi þessu um mörg ár, 
og haft umsjón yfir prentsmiðjunni, sem félagiö haföi eignazfc^ eptir að for- 
stöðumenn þess höfðu leyst til sín prentsmiðjuna í Hrappsey og fengið þarmeð 
sameinaða Hólaprentsmiðjuna. Með konúngsbréfi 18. April 1827 var stipts- 
yfirvöldunum á íslandi skipað að rannsaka um ásigkomulag og stjórn lands- 
uppfræðíngar félagsins, og gjöra uppástúngur um stjórn þess eptirleiðis^ en 
einkanlega um stjórn prentsmiðjunnar, svo hún gæti oröið landinu að sem 
beztum notum. Stiptsyfirvöldin rituðu þá til deildarinnar á íslandi 18. Februar 
1828^ og spurðu, hvort félagiö mundi vilja taka að sér prentsmiöjuna cinsog 
hún var^ og stjórna henni, og þá með hverjum skilmálum. Þá var stefnt til 
fundar 1. Marts, og stiptsyfirvöldunum svarað sama dag^ að deildin væri að 
sínuleyti ekki ófús á að takast á hendur stjórn prentsmiöjunnar, með tilteknum 
skilmálum sem bréfinu fylgdu^ svo framarlega sem fyrst stiptsyfirvöldin og 
síðan deild félagsins í Kaupmannahöfn vildi samþykkja skilmála þessa^ og kon- 
úngur staðfesta. þegar bréf um þetta kom til vorrar deildar; var stefnt til 
fundar (5. April 1828)^ og skilmálarnir lagöir fram fyrir félagsmenn og prent- 
aðir síðan þeim til eptirsjónar; á öðrum fundi skömmu síöar (19. April) sam- 
þykkti deildin að sínu lcyti lilboðið^ og ritaði kansellíinu á þá leið (22. April), 
en síðan lá það mál í þagnargildi af hendi kansellnsíns^ og var enginn úr- 
skurður veittur^ þartil bréf félagsins var látiö fylgja meö öörum skjölum í 
máUnu heim til stiptsyfirvaldanna með bréfi kansellnsins 1. Oktober 1831';, 
en þá var önnur ráðstöfun gjör^ sem kunnugt er, því Magnús Stephensen hélt 
umráðum prentsmiðjunnar meöan hann híöi^ en stiptsyfirvöldin tóku við bóka- 
leifum eptir reikníngi^ og er það grundvöllur til þeirra eigna og vaxtasjóðs, 
sem prentsmiðjan í lleykjavík á. 

Lög félagsins og stjórn þess voru reyndar frá upphafi í sama aðalformi 
einsog þau síöan urðu; en hvorttveggja varö þó þá fyrst fast bundið^ þegar 
lögin voru að fullu og öllu samþ ykkt (1818). H var svo til hagað framanaf, 



') l-ovsítml. for Island IX, 793. 



að féhivðir Atli að taka við öllu upplagi nýprentaðra bóka;, og standa fyrir 
allri útsölu og sendíngum bókanna og reikníngum við umboðsmenn félagsins 
og deildina á Islandi. En það sýndi sig innan skamms^ aö þetta var ofmikið 
starf handa einum^ og þessvegna var það ályktað á fundi 30. Marts 1819, að 
skilja bókavörzluna frá féhirðis embættinu og kjósa bókavörð sérílagi; var þá 
á sama fundi kosinn hinn fyrsti bókavörður^ og varð l^órður Sveinbjarn- 
arson fyrir því líjöri; en árið eptir var það ákveðið (31. Mai 1820);, að 
reikníngar bókavarðar skyldi gánga til rannsóknarmanna með reikníngum féhirðis. 
Bókavörður hét fyrst ^^umboðsmaður"^ og svo er hann kallaður um hríð fyrst 
framaneptir, þar til 1828^ í skýrslum félagsins; var hann þá ekki tahnn með 
félagsins verulegu embættismönnum^ og hélt störfum smum svo lengi sem 
bann ekki sagði þcim af sér, en var ekki að jafnaði kosinn á ársfundum. A 
ársfundi 30. Marts 1825 stakk Páll Árnason rektor uppá því;, að fela em- 
bættismönnum deildarinnar eða sérstakri nefnd á hendur að gagnskoða lög 
félagsins á ný^ og stmga uppá þeim breytmgum sem þurfa þætti. Á næsta 
fundi (7. Decbr. 1825) var þeim þremur aðal-embættismönnum deiklarinnar 
faUð á hendur aö semja uppástúngur til lagabóta^ og jafnframt fmna uppá 
ráðum til að auka bókasölu fékagsins; skyldu þeir bera sig saman um þetta 
við Raskj sem þá var varaforseti í deild vorri. Nefndin bar upp frumvörp sín 
á næstu fundum (8. Febr. og 30. Marts 1826) og vovu þær þá lögteknar, en 
síðan samþyklvtar í deiklinni á íslandi (11. Scptbr. 1826) og hér í annað sinn 
að endíngu (5. Januar 1827); þar að auki var enn ný lagagrein samþykkt á 
fundum deildanna 3. April og 2.Juli 1827. Allar þessar lagagreinir eru síðan 
prenlaðar í Skírni 1828 (öðrum árgángi), bls. 54—57^ og slóö síðan óbreytt 
lög og fyrrrkomulag félagsins það scm eptir var af þessu tímabiH og lángt 
fram á Ijið eptirkomanda. 

2. Hið annað tímabil félagsins tel eg^ einsog cg hefi áður sagt^ frá 
því að Rask fór alveg frá forsetadæmi og úr stjórn félagsins^ og þángaðtil 
uppdrættir landsins voru fullbúnir (1831 til 1850). Breytíng sú, sem varð á 
stjórn félagsins þegar Rask fór frá, var allsendis sprottin af öörum rökum en 
þeim, sem snertu bókmentafélagið eða þess málefni; hún stafaði beinlínis frá 
deilu nokkurri^ sem um þær mundir var í hinu norræna fornfræðafélagi^ og hér 



1 



5« 



^ 36 ^ 

er ekki þörf að skýra frá. tarlenti seinast í deiluritum milli Rasks ogBaldvins 
Einarssonar, sem þá var skrifari í vorri deild^ en flestir meðal hinni ýngri 
íslendínga héldu með Baldvin^ svo að enda ekki allfáir á báðar hendur gjörðu 
úr þessu einskonar keppnismál milli íslendínga og Dana. Rask tók það sárt, 
að hafa mótstöðumenn sína meðal íslcndínga^ og það því heldur, sem hann 
átti í vök að verjast meðal landa sinna, einkanlega útaf því, að hann vildi 
breyta til í danskri stafsetníng í ymsum atriðum, en sú tilbreytni var mörgum 
ógeðfeld. Hann var á þessum árum farinn að verða heilsutæpur^ og menn 
þóktust veröa þess varir, einkanlcga eptir austurför hans^ að geðstillíng 
hans og þolgæði var minna en áður^ hefir honum því orðið hættara við, að 
gjöra meira úr mótstöðunni en hún í raun og veru var. Á fundi í vorri deild 
15. Marts 1831 skýrði hann frá störfum félagsins og ástandi, og afsalaði sér 
forsetadæmið. Félagsmenn vildu sýna, að traust þeírra til hans var hið sama 
og áður, og að það væri ósk þeirra^ að annarleg mál væri bókmentafélaginu 
óviðkomandi; völdu þcir hann því enn á ný til forseta, þó hann afsakaði sig^ 
en þess var enginn kostur^ að hann vildi þiggja kosníngu^ og var þá kosinn 
til forseta síra Þorgeir Guðmundsson, sem þá var aðstoðarprestur við 
Hólms kirkjuna hér í borginni og yfirkennari við piltaskóla sjóliðsins. Kosníng 
Rasks hefði heldur ekki orðið lánggæð, því hann andaðist rúmu ári síðar 
(14. November 1832), og skömmu þar á eptir dó Baldvin Einarsson (9. Fe- 
bruar 1833). Sh^a Þorgeir hafði verið lengi embættismaður í deildinni, áður 
en hann var kosinn til forseta; hann var um átta ár fyrst bókavörður deildar- 
innar og síðan féhirðir, auk þess sem-hann hafði tekið þátt í mörgum rit- 
störfum, svo hann var öllum málum kunnugur. Það sýndi sig og í öðru, að 
ekki var misráðið að velja hann, því með lempni sinni og lagkænsku heppnaðist 
honum að jafna þær snurður, sem ekki var trútt um að vildi örla á um þær 
mundir meðal deildanna^ og komu jafnvel svo berlega fram, að deildin áíslandi 
sendi vorri deild beina uppástúngu um^ að breyta einni af aðalrcglum félagsins 
og kjósa danskan mann til forseta (29. Februar 1832); en dcild vor sneyddi 
sig hjá þeirri uppástúngu, og féll hún þarmeð niður. 

Hið fyrsta, sem lá fyrir að starfa í félaginu, var að fullgjöra þau verk, 
sem byrjað var á en ekki fullkomlega til lykta leidd þegar Rask fór frá. t*að 
var að fullgjöi^a Grasafræði Odds HjaltaUns og Orðskviðasafnið , og prcnta 

o 



É 



~o >^ 37 y^y 

registur við Árbækur Espólíns; þeltíi var gjört á sama árinu og tveim hinuni 
næstu á eplir. En um sama leyli féklv cin uppastúnga deildarinnar á íslandi 
félaginu öllu nóg að starfa um lángan tíma^ og verð eg að skýra nokkuð 
ítarlega frá því fyrirlæki, af því það er aðalstarf félagsins á öllu þessu tímabili, 
og þar að auki svo stórt og merkilegt í sjálfu sér, að það yfirgnæfir í raun 
og veru öll önnur fyrirtæki þess híngaðlil. 

Stjórnin hafði fyrir heilum öldum síðan haft þann ásetníng, að láta búa 
til uppdrátt af íslandi, og var það fyrst Magnús Arason frá Haga á Barða- 
strönd^ mælíngafróður hermannaforíngi^ sem var sendur til íslands með 
konúngsbréfi 10. Februar 1721 til að framkvæma þenna starfa. Hánn vann 
að því meðan hann entist lil (f 1728), og eptir hann norskur mælíngamaður 
Tómas Knoph, þartil þetta verk var fuUgjört frá mæHngamanna hendi^ ogkomið 
saman í eitt, en síðan var það látið í skjalasafn herstjórnarinnar (konúngsbr. 
12. Novbr. 1734) og hefir aldrei komizt á prent í sinni upphaflegu'^mynd. 
Rantzau stiptamtmaður (1750—1768) lét búa til eptir því annan uppdrátt, tölu- 
vert minni, og prenta í Núrnberg á býzkalandi {1701), og við þenna uppdrátt 
styðjast aptur þeir, sem fylgja ferðabókum Eggerts og Bjarna, og síöan Olafs 
Olafssonar (Olavius). Franskir vísindamenn, svo sem Vcrdun de la Crenne^ 
sýndu galla á uppdráttum þessum, einkum það, að landið væri nokkuð skakkt 
sett og norðar en það væri í raun og veru, en þó var ekki verulega úr þessu 
bætt. Magnús Arason hafði byrjað á að rannsaka gáng himintúngla og annað, 
sem menn hafa til að raæla og miða við leg sérhvers staðar á hnetlinum^ bar 
hann það saman við aðrar eldri mælíngar, eptir Guðbrand biskup á Ilólum og 
þórð biskup í Skálholti. Nokkru síðar var JNiels Horrebow að samskonar 
störfum á Bessastöðumj þau tvö ár, sem hann var á íslandi (1749—1751); þá 
tóku þeir við Eggert ogBjarni^ og létu sér annt um að rannsaka eins loptslag 
og veðráttufar^ einsog sérhvað annað^ meðan þeir voru á ferð sinni. En eptir 
það varð hlé á þartiI 1770;, að Eyjólfur Jónsson (Johnsonius) stjörnumeistari 
varsendur með landnefndinni tilíslands, og fékk það erindi, að hefja nákvæmar 
rannsóknir um allt þetta efni^ og búa undir þríhyrníngamál til landsuppdráttar. 
Hann hefir líklega haldið fram störfum sínum til dauðadags (1775)^ en eptir 
hann var settur að nokkrum árum hðnum (1778) Rasmus Lievog, og hefir 
hann haldið fram hinum sömu rannsóknum. Þessir stjörnumeistarar höfðu 




^ 38 



aðsetur sitt á Bessastöðum og í Lambhúsum, og voru settir undir umsjón 
stiptamtmanns^ liélzt það þartil 1805, að skólinn var fluttur til Bessastaða og 
Lektor fenginn bústaður í Lambhúsum^ en ekkert er oss nú kunnugt um, hvað 
orðið se af mæh'ngastörfum þeirra Eyjólfs Jónssonar og Lievogs, nema hvað 
eg hefi eignazt af hendíngu brot af veðurbókum eptir Lievog, og lagt það í 
handritasafn deildar vorrar. 

tegar Jón Eiríksson hafði fengið yfirstjórn hinna íslenzku mála í 
hendur^ lét hann sér annt um að fa fullgjörvan uppdrátt landsins. Sökum 
verzlunar og fiskiveiða lá þá mest á að fá mældar strendurnar, og var fenginn 
til þess starf:! ágætur maður^ Hans Eiríkur Minor; hann mældi í Faxaflóa vel 
og nákvæmlega (1776—1778)^ en hann varð ekki lánggæður, og drukknaði 
áður en hann gæti fullgjört verk sitt. Eptir hann tóku aðrir við, og komu á 
prentnokkrir strandauppdrættir oglýsíngar, um það leyti sem konúngsverzlanin 
var lögð niður, og verzlan landsins gefin frjáls við alla þegna konúngsveldisins. 
Þá lagðist aptur starf þetta niður um hríð, þariil byrjað var á nýja leik eptir 
skipun konúngs í úrskurði 28. Mai 1800. tessar mælíngar stóðu yfir þángað 
til framundir 1820, og voru þá fullmældar strendurnar umhverfis landið. tað 
er kunnugt, að kostnaðurinn til mælíngar þessarar var að mestu leyti látinn 
lenda á hinum svokallaða kollektusjóði, sem var sérstakleg eign íslands og 
upphaflega gjafafé til nauðstaddra við Skaptár-eldinn 1783; en það var ekki 
síður merkilegt, að þegar búin var strandamælíngin, á kostnað koUektusjóðsins 
mestmegnis, þá voru uppdrættirnir gefnir hinu konúnglega sjókorta safni, án 
alls endurgjalds tfl koflektusjóðsins; þar á móti fékk koflektusjóðurinn að gjalda 
eptirlaun handa þeim, sem höfðu verið að mælíngunum á íslandi. Sjókorta 
safnið lét nú prenta uppdrætti og lýsíngar aflra strandanna, og er hvorttveggja 
í marga staði allgott, einkum það sem Hans Jaeob Scheel átti hlut að, þó aflt 
hafi þann mikla gafla, að öfl nöfn eru þar afbökuð og sum óþekkjanleg. En 
hitt var þó mest vert, að uppdrættir þessir gjöra enga grein á því, sem merki- 
legast er upp tfl sveita, eða þegar upp í landið dregur, hvort sem þar eru 
staðir markverðir að eðli sínu eða frægir í sögu landsins. Myndir fjallanna, 
sem eru mjög merkilcgar þegar menn vilja vita fjallaskipan og landslag, og 
hversu vötnum deilirj eru eigi heldur á þessum uppdráttum, né afstaða stöðu- 
vatna, né árfarvegir, og heldur ekki vegalengdir millum héraða landsins. En 



I 



<3 <xi 39 ^ 

þó svona mikið vantaði til, þá voru engin líkindi til þess, að a því yrði bót 
ráðin fyrir framkvæmd stjórnarinnar. 

Björn Gunnlaugsson^ sem þá var kennari við Bessastaða skóla, 

r 

bar þá uppástúngu fram fyrir stiptsyfirvöldin á Islandi 12. August 1829, að þau 
vildi leggja tii við stjórnina^ að landmælíngar-tól yrði látin vera við skólann, 
svo þau væri til taks þegar á þyrfíi að halda. Þó er það ekki að sjá, sem 
þessi uppástúnga hafi í fyrstu miðað til þess, að byrja mælíngar um allt land. 
Stiptamtmaðurinn Krieger mælti með uppástúngunni við rentukammerið, og 
var þá farið aö líta eptir verkfærum þeim, sem höfðu veriö notuð áður við 
landmæhngar, og gjöra við þau, en sú viðgjörð gekk svo seint, að eklœrt af 
þeim varð sent til íslands um vorið 1830; leið svo allt það ár, að ekkert 
varð að gjört. En um veturinn eptirnýjár 1831 var það ályktað á fundi deild- 
arinnar í Reykjavík, að félagið skyldi verja nokkru af tekjum sínum á hverju 
ári til þess, að fá allt ísland mælt innlendis og sett á uppdrætti, og tókst 
Björn Gunnlaugsson á hendur þann starfa, í þeirri von, að mælíngartólin 
mundu þá komu um vorið. tað var ákveðið, að mælíngar skyldi fyrst byrja 
á GuUbringu og Kjósar sýslu með Reykjavík, og síðan skyldi Björn Gunn- 
laugsson ferðast á hverju sumri, eptir að skólanum væri upp sagt, og þartil á 
haustin, að skóh væri settur. Krieger stiptamtmaður ritaði þá enn á ný 
rentukammerinu (24. Februar 1831), og skýrði frá fyrirætlun þessari, mælti 
hann og með, að stjórnin styrkti öfluglega þetta fyrirtæki, að því leyti sem 
það væri ofvaxið felaginu, bæði með því, að Ijá verkfæri til mæh'nganna, og 
svo aht það, sem með þyrfti afhinu, semheyrði tilhinna fyrri strandamælínga. 
llentukammerið snerist þá sköruglega og vel undir, og sendi þegar um vorið 
með bréfi til stiptamtmannsins 7. Mai yms mæhngartól og uppdrætti, um leið 
og það lét í Ijósi, að því hefði verið sérleg ánægja að frétta um þessa félagsins 
fyrirætlun, Deildin í Reykjavík skrifaði þá um vorið til vorri deild, og stakk 
uppá að veita af félagsins sjóði frá 60 til 100 ríldsdala til mæh'ngarkostnaðar 
þetta fyrsta ár; var því vel tekið og veittir þá í svipinn (14. April 1831) þeir 
tiltcknu 60 ríkisdahr, en á fundi um haustið (29. Septembcr 1831) var tillag 
])etta bætt upp til 100 ríkisdala, og ákveðið um Iciö, að skjóta til deildarinnar 
á íslandi að sækja um styrk til stjórnarinnar þessu mikla fyinrtæki til fram- 
kvæmdar, þareð menn sáu fram á, að efni félagsins mundu hvergi nærri 



1 



^ 40 )^ 



hrökkva til. Um veturinn eptir var hinn fyrsti uppdráttur fullbúinn frá hendi 
mæh'ngameistarans^ og sendur félaginu með bréfi hans 2. Februar 1832. 
þessi uppdráttur tók yfir alla Gullbríngu sýslu og Kjósar^ og nokkurn hluta af 
Árnes sýslu^ og var í bréfinu skýrt frá^ hver aðferð var höfð við mæhnguna. 
Deild vor ræddi þetta mál á fundi 1. Mai 1832^ og var ákveðið: ^^að ráðfæra 
sig við þá menn, sem hafa vit á að dæma um, hvort nokkuð er athugavert 
við það^ eða ábóta vant, hvort betra muni að prenta það á stcintöflum eða á 
koparblaði, og hvað prentunin muni kosta". Nú spurðist forseíi deildarinnar 
fyrir, og safnaði sér skýrslum frá ymsum mönnum^ voru það einkum þeir 
prófessor Schouw, nafnfrægur náilúrufræðíngur og landfræðíngur^ og Ólafur 
ISikuIás Olsen, sem þá var kapteinn viö herforíngjaskólann. Eptir að skýrslur 
þessar voru fengnar, var það auðsætt fyrir félagið^ að efni þess mundu ekki 
hrökkva til að koma í verk mælíngunni og láta prenta uppdrættinaþar að aukij 
en það væri til engra nota^ að eiga uppdrættina í handritum óprentaða. 
Félagsstjórnin í vorri deild tók þess vegna það ráð^ að skýra rentukammerinu 
frá málavöxtum í bréfi 1. August 1832^ og er þar sagt um hinn fyrsta uppdrátt^ 
að ^^þeirmenn^ sem eru nákunnugir hvernig hagar öllu landslagi í héraðinu^ segi, 
að uppdrátturinn sé mjög greinilegur og nákvæmur, og hafi marga og mikla 
yfirburði yfir þá sem áður voru til". Eptir að rentukammerið hafði leitað 
atkvæða hjá ymsum mönnum, tók það mikinn og'góðan þátt í að styrkja 
félagið^ var það fyrst með því, að fá svo ágætan mann sem Olscn til að sjá 
um tilbúníng og útgáfu uppdráttanna^ og Hans Jakob Seheel til að starfa að 
öllu hinu reikníngslega viö þríhyrníngamálið; þar næst með því, að auka 
nokkru við ferðastyrk þann sem félagið hafði samið um^ og loks með því^ að 
fá veitt úr landssjóðnum fé til stúngu og prentunar á uppdrættinum. Hið 
danska vísindafélag styrkti einnig rausnarlega þetta fyrirtæki^ með því að veita 
500 ríkisdali til fyrsta fjórðúngsins (1835). INú ferðaðist Björn Gunnlaugsson 
á hverju sumri^ og sendi síðan skýrslur sínar og uppdrætti til félagsins eða 
til OlsenSj og er ekki þörf að skýra framar frá því hér^ heldur get eg vísað 
til Skírnis um það á hverju ári meðan mælíngin stóð yfir. Síra ^orgeir 
Guðmundsson fylgdi þessu fyrirtæki fram með mestu alúö, meðan hann var 
forseti, og sparaði enga fyrirhöfn til að styðja að því á allan hátt; megum vér 
nú því heldur minnast þess með þakklátlegri viðurkenníngu, sem hann varð 



<^ Aí y-o 



bæði að hafa fyrir að útvega þann fjárstyrk sem þurfti, og sömuleiðis að 
mæta ymsum mótmælum^ þareð sumum fannst, að slík fyrirtæki seni þetta 
hefði eiginlega heyrt stjórninni til eingaungu, en ekki félaginu^ og að það 
stæði sjíilfu sér í Ijósi með því;, að það drægi efni sín frá því sem næst lægi, 
scm væri samníng og prentun góðra bóka, en verði þeim til þess sem lægi 
fjær^ eða alls ekki væri félagsins meðfæri, svo sem væri landmælíngar og 
landsuppdrættir. Vér getuni nú játað því, að mikið kunni að vera tilhæft í 
mótmælum þessum í sjálfum sér_, en þegar vér gáum að á hinn bóginn_, að 
verk þctta hcfði vissulega ekki verið gjört enn í dag^ og ef til viU tæplega á 
þessari öld^ og þegar vér kunnum að meta þann sóma^ sem bæöi þeir^ er að 
þessu verki störfuðu^ og svo fclagið hcfir haft af því, þá mcgum vér gleðjast 
yfir^ að félagið og þess forstöðumenn ekki fóru í neinn matníngj heldur fylgdu 
sér að og lögðu allt sitt fram til að koma því til leiðar sem gjöra þurfti. 
tegar síra l^orgeir skildi við forsetadæmið í vorri deild (27. Marts 1839) var 
tilbúníngur uppdráttanna kominn á fasta stcfnu, cn Finnur Magnússon^ 
scm þá tók við forsetadæminUj hélt samt fram með allri ahið að leiða allt 
þetta mikla fyrirtæki til lykta^ cnda var það og svo lángt komið þegar hann 
foll frá^ að ekki vantaði annað en boðsbréf félagsins, som kom út um vorið 
eptir. 

tað var ætlun félagsins í fyrstu^ að láta prcnta uppdrátt af hverri 
sýslu á íslandi sérílagi; en það sýndi sig jafnskjótt og farið var að rannsaka 
málið betur, að þetta mundi hafa kostað svo mikið, að það hefði verið félaginu 
allsendis ofvaxið, og ekki að vænta svo mikils styrks, að því liefði orðið komið 
fram. Þcssvcgna var það ráð tekið^ að skipta landinu í fjóra parta^, sem mætti 
setja saman í heild, hvcr sem vildi svo, var tekinn mælikvarði í ^Msoooo hluta 
stærðar og fyrsta sýnishorn lagt fram á fundi 30. Marts 1836 og líkaði öllum 
vel. Fyrsti fjórðúngur landsins var alveg búinn til prentunar 1840^ en á 
fundi 19. April 1845 var skýrt frá^ að allir uppdrættirnir væri svo lángt 
komnir, að þeir mundu verða búnir að tveim árum Uðnum. Cm haustið 1846 
komu híngað scinustu uppdræltirnir frá Birni Gunnlaugssyni^ og leið ekki á 
laungu síðan þar til scinasti fjórðúngurinn var prcntaður og allur landsupp- 
drátturinn þar mcð fullgjör, cinsog félagið boðaði í boðsbréfi sínu 15. Mai 
1848, sem prcntað cr í Skírni það hið sama ár. 




W 42 y^- 



Olsen hafði búizt við því, þegar hann hafði hinn stóra landsuppdráttinn 
í smíðum, að rnenn inundu taka sér fyrir að búa til eptir honum annan 
niinni, og selja hann í bága við félagið. Til þess að koma í veg fyrir þetta, 
lók hann sér sjálfur fyrir hendur að búa til uppdrátt á einu blaði með mæli- 
kvarða Vögoooo stæröar, og láta hann komaút um samaleyti oguppdrátt fclagsins. 
Til þessa fékk hann styrk af stjórninni^ en hann entist ekki til að fa þetta 
verk fullgjört, því hann andaðist þegar það var komið lángt á leið og áður 
það væri fullbúið. Brynjólfur Pétursson^ scm var forseti í deild vorri 
eptir Finn Magnússon, sá skjótt þann hag, sem félaginu gat orðið að því að 
leysa til sín þenna minni uppdráttinn^ og stakk uppá við deildina hér aö semja 
um kaup á honum við ekl\ju Olsens; var það samþykkt^ með því skilyrði^ að 
kostnaður til þcss yrði ckki mciri en 500 ríkisdala. Brynjólfur kom samn- 
íngnum svo heppilega fyrir, að eirspjaldið varð ekki einusinni svo dýrt 
félaginu; þaö galt ekkjunni 700 ríkisdah, og 425 ríkisdali fyrir að fullgjöra 
uppdráttinn á spjaldinu^ en þar á móti fékk það 1000 ríkisdali, sem eptir 
stóðu af þeim styrk sem stjórnin haföi veitt til uppdráttarins , svo að félagið 
fékk eiginlcga eirspjaldið fullgjört fyrir 125 ríkisdali, og þurfti ekki að gjalda 
annað af sínum sjóði, nema prentkostnaðinn. 

Félagið hóf á þessu tímabili annað stórkostlegt fyrirtæki, náskylt lands- 
uppdrættinum. Á fundi vorrar deildar 25. August 1838 stakk Jónas Hall- 
grímsson uppá^ að ,,kjósa nefnd manna og fela henni á hendur aö safna 
öllum fáanlegum skýrslum, fornum og nýjum, er lýsi íslandi eður einstökum 
héruðum þess^ og undirbúa svo til prentunar nýja og nákvæma lýsíngu á 
íslandi, er síðan vcrði prentuð útaf fyrir sig á félagsins kostnað". Hér var 
þegar kosin fimm manna nefnd, til að rannsaka og segja álil sitt um uppá- 
stúngu þessa^ og bar hún það upp viö félagið á fundi mánuði síöar (24. Sept- 
embr. 1838), mælti hún fram með uppástúngunni, og var það ákveðiö að 
kjósa fimm menn í ncfnd, til að safna til landslýsíngar. INefndarmönnum kom 
það ásamt, að haganlegast og bczt væri að byrja á því, að safna lýsíngum 
sókna og sýslna sérílagí, svo mörgum sem fá mætti, og væri til þess bczt 
fallið að scnda bréf til allra prcsta og allra sýslumanna,, og treysta á góðvild 
þcirra, aö þeir sendi félaginu lýsíngar, hver yfir sína sókn eða sýslu. Nefndin 
gjörði ráð fyrir, að mcð þcssu móti mundi safnast hið bezta og hcntugasta 




efni sem fáanlegt væri^ og bin bezta og áreiðanlegasta undirstaða til héraða- 
lýsíngar á íslandi^ sem félagið gæti þa að minnsta kosti geymt, ef ekki beppn- 
aðist að koma lýsíngunni a prent svo fljótt, og yrði þetta þá með tímanum 
ágætlegt safn^ eptir því betra sem fleira fengist. Eptir þessu undirlagi lét 
deild vor prenta bréf frá nefndinni 30. April 1839: annað til allra sókna- 
presta á íslandi^, og er þar stuttlega skýrt frá efni og niðurskipun^ sem til 
var ætlað í bókinni, þar með voru eianig látnar fylgja bréfinu nokkrar spurn- 
íngar^ til þess að skýra þarmeð greinilegar frá þeim atriðum^ sem menn 
vildu helzt óska að lýst yrði í sóknaskýrslum prestanna. — Annað bréf frá 
ncfndinni sendi félagið til allra sýslumanna-; því fylgdi einnig sú bón^ að þeir 
sendi félaginu sýslulýsíngar, hver yfir sína sýslu^ og voru spurníngar nokkrar 
sendar með, þeim til bendíngar og leiðbeiníngar um þau atriði^ sem helzt 
þókti æskilegt að lýsíngarnar skýrði frá. tá var og sýslumönnum sent um 
leið bréfið og spurníngai^nar til prestanna^ svo þeim yrði því Ijósara hversu 
haga skyldi lýsíngunum. Bæði sýslumcnn og prestar urðu ágætlega vel við 
áskorun félagsins, og söfnuðust á stuttum líma lýsíngar frá meira hluta af 
hvorutveggjum;, sem sjá má af auglýsíngum félagsins í skýrslum þess og 
reikníngum, einkanlega á árunum 1840 og þar á eptir. Eigi að síður vantar 
oss þó enn stöku lýsíngar^ svo scm skrá um lýsíngasafn vort, einsog það er 
nú^ ber með sér'"*; það er og sem vænta má^ að ekki eru allar lýsíngarnar 
jafnar, hcldur er þar sem menn kalla misjafn sauður í mörgu fé; en eg hefi 
von um, að vér bæði gctum fengið smásaman þær sem vantar, og uppbót til 
hinna^ sem ófullkomnar eru, eöa þá aðrar betri. Um það höfum vér áskoranir 
á hvcrju ári, og munum halda því fram, til að reyna hvað oss getur tekizt 
með tímanum, og með góðfusum tilstyrk presta og sýslumanna. 

Enn var eitt fyrirtæki félagsins^ sem miðaði cinnig á sinn hátt til að undirbúa 
lýsíngu íslands, og það var að fá safnað vcðurbókum frá ymsum stöðum 
um allfc land. Jónas Hallgrímsson bar það upp við deildina á íslandi, og 
var það ályktað á fundi hcnnar 6. Oktobr. 1840 að koma þcssu í verk^ cinkan- 
lcga mcð tilstyrk prestanna á tilteknum stöðum. Dcildin á íslandi sendi því 



^) sjá fyl<riskjal 10. 
^) sjá ryl<;iskjal 11. 



6* 



prentað boðsbréf til þessara presta og ymsra annara 20. Marts 1841 ásamt 
með sýnishorni af veðurbók svo lagaðri, sem félagið óskaði sér. tareð nauð- 
synlegt var að hafa verkfæri í höndum, til þess að gjöra veðurbækurnar 
áreiðanlegri, þá þurfti að sjá þeim fyrir slíkum verkfærum, sem vildu halda 
veðurbækurnar. Af því að hið danska vísindafélag lætur halda veðurbækur hér 
og hvar í Danmörk, og hefir fasta nefnd til að sjá um það, var þessu félagi 
skýrt frá fyrirætlun bókmentafélagsins, og tók það því máli svo vel, að það sendi 
félagi voru 45 hitamælira^ ætlaða til íslands, handa þeim sem vildi taka að sér 
að semja veðurbækur^ og lét nú deildin á íslandi gánga út ítarlegri fyrirsögn 
um, hvernig veðurbækurnar skyldi vera lagaðar; þessi fyrirsögn er í prcntuðu 
boðsbréfi deildarinnar 20. August 184P. Síðan hafa safnazt til bókmcnta- 
fclagsins margar veðurbækur frá ymsum stöðum,, auk þess sem félagið hefir 
fengið til handritasafns síns^ og er það auglýst á árihverju ískýrslum og reikn- 
íngum félagsins, hverir senda því veöurbækur; en það er ákveðið^ að þeir 
sem senda skuli fá Skírni ókeypis. Safn veðurbókanna er nú orðið töluvert^ 
og er sumt af því hjá vísindafélaginu, sem hefir lagt til hitamælira, en sumt 
er í handritasafni voru^ svosem skýrsla vor sýnir'\ 

Til þess að semja lýsíng íslands var Jónas Hallgrímsson að kalla inátti 
sjálfkjörinn^ því bæði var hann frumkvöðull að því verki^ stundaði náttúrufræði, 
ferðaðist um allt land að heita málti^ og lagði þarmeð alla þá stund sem 
hann gat, að þessu fyrirtæki gæti orðið framgengt. Árin sem hann var á 
Islandi safnaði hann því scm honum var mögulegt, einkanlega til lýsíngar á 
eðlisfræði landsins. Það var því ályktað á fundi 23. April 1842, að bjóða 
honum 200 ríkisdala ársstyrk úr félagsins sjóði, til þess að koma híngað þá 
um haustið frá íslandi og byrja að semja bókina. tenna styrk haföi hann 
síðan frá félaginu árlega meðan hann lifði^ og eptir andlát hans (26.Mai 1845) 
tók félagið við því safni, sem til var eptir hann*. 

Um útgáfur annara bóka frá félaginu varð lítt ágengt um nokkra hríð; 



sjá í'ylgiskjal 12. 
^3 sjá í'ylgislíjíil 13. 
sjá iyjgislijal Í4, 

skýrsla iim eptirlálin Iiandrit Jónasar til íslands lýsínfiar m. fl. í Slurni 1846 (sUýrslur 
reikn. 1845), bls. viii— ix. 



eptir að félagið hafði tekið fyrir sig að búa undir landsuppdráttinn. Fyrst var 
það^ að árstekjur félíigsins voru um það mund heldur litlar, tæplega 700 
ríkisdahr alls í vorri deild^ því þá var nærþví allur félagsmanna styrkur frá 
íslandi horfinn^ og bókasalan ckki mikil, svo að þegar kostnaður nokkur gekk 
til mæh'nganna og til Skírnis^ og félagsstjórnin varð þarhjá að auka vaxtasjóðinn 
á hverju ári eptir skipun laganna^ þá varð ekki mikið afgángs til útgáfu bóka. 
Félagið lét að sönnu engarbækurfyrir tillögin^ og galt ekki ritlaun, en sásparn- 
aður í kostnaði var ef til vill fremur orsök til að styrktarmenn fækkuðu^ og að 
tregt veitti að fá menn til að semja nokkurt rit fyrir félagið^ svo að forseti varð 
að fá mann til að gjöra það fyrir ræktar sakir. Þórður Jónasson samdi Skírni 
kauplaust um aUmörg ár^ en þcgar hann hætti hi við sjálft að enginn fengist 
til þess. Dcildin í ReyUjavík hafði kosið til prentunar Messiaskvæði Klopstokks, 
sem síra Jón l*ork\ksson hafði íslenzkað^ og var þaðsamþykkt (14. April 1831)^ 
en það var fyrst um haustið 1833, að félagið gat farið að láta byrja á prent- 
uninni, og um vorið 1836 var bólún fullbúin í Iveimur deildum. En þá um 
sama mund hfnaði mikill áhugi manna í voití deild, til að eíla framkvæmdir 
félagsins. Var stúngið fyrst uppá því; að veita ritlaun fyrirSkírni, og varð það 
að reglú frá því 1837, en að fastri ályktun 1840 (25. Januar). Önnur uppá- 
stúnga var sú^ frá Skapta Stephánssyni (30. Marts 1836), að kjósa slíyldi 
nefnd manna til að íhuga, hvcrjar bækur væri íslandi nytsamastar, og skyldi 
svo félagið rcyna að fá þær samdar. Til að rannsaka þessa uppástúngu, og 
segja um hana áUt sitt, voru þeir kosnir: Jónas Hallgrímsson, Kristján 
Kristjánsson , Finnur Magnússon, Konráð Gíslason og Magnús Eiríksson, og 
tók nefnd þessi fram ýmisleg rit í áhtsskjah sínu. triðja uppástúngan var frá 
mér (31.Marts 1837) og fór fram á það, að félagið skyldi gefa út smárita safn 
árlega um ýmisleg fróðlegefni bæði utanlands oginnan; en af þeirri uppástúngu 
leiddi, að féiagið álvvað að gjalda laun fyrir ritgjörðir, og komu þá smásaman 
fram ritlíngar þeir, sem prentaðir voru á næstu árunum þar eptir, svosem 
var: Franklíns æfi ogOberiins, eða: þarfur maður í sveit (1839), Lækníngalwer 
Jóns Hjaltahns (1840), æfisaga Thorvaldscns (1841), Lýsíng landsins helga 
(1842), Ritgjörö um túna og cngja rækt (1844). Um sama leyti var og einni 
deiid bætt við Árbækur Espóh'ns (1843). Þar eptir tók deild vor fyrir sig að 
gefa út Frumparta íslenzkrar túngu í fornöld, eptir Konráð Gíslason (1846); 



1 



o 46 yo 

árið þareptir gaf deildin út kvæðabækurnar báðar^ eptir Jónas Hallgrímsson og 
Bjarna Thorarensen (1847), en deildin á íslandi gaf þá um sama leyti útForn- 
yrði Páls Vídalíns (þrjár deildir 1846—1849) og var það hin fyrstabók, sem hún 
lét prenta sjálf heima hjá sér. — Félagsmönnum voru veittar þær ívilnanir 
(26. Febr. 1845)^ að þeir sem gyldi félaginu 3 dala tillag á ári skyldi fá allar 
þær bækur sem það léti prenta, en hinir Skírni einúngis, sem gæfi 1 ríkisdal, 
þó svo framarlega, að þeir væri ekki í skuldum um tillög sín að undanförnu. 

Auk þessa fór nú félagið smásaman að leita ymsra ráða til að vekja 
áhugamanna, einkum áíslandi^ á þeim mikilvæga starfa til sóma og gagns fyrir 
land vort og þjóð, sem bókmentafélagið hefir á hendi, og reyna til að hvetja 
þá að styrkja félagið betur en þeir höfðu nú gjört um hríð^ ogþarmeð jafnframt 
efla sitt eigið andlegagagn. í þessu skyni gaf deild vor út á prent skýrslu um 
athafnir félagsins og ástand (1841)^ og var skýrsla þessi send um kríng til 
gefins útbýtíngar. — Ymsar tilraunir voru einniggjörvar, til þess að fá stofnuð 
styrktarfélög í ymsum héruðum, þareð sKk félög með laglegri forstöðu gæti 
orðið til hinna mestu nota á margan hátt, til að efla.samheldi og bóklega 
mentun í héruðunum og jafnframt afl bókmentafélagsins; en ekki heppnaðist 
neinum að komaþví á, nema hinum núveranda forseta deildarinnar í Reykjavflc, 
sem þá var prófastur á Staðastað; hann kom því á um tíma, og eyddist það 
svo aptur þegar hann fór burt. Þessar tilraunir frá félaginu báru eigi að síður 
nokkurn ávöxt, því þai' sem félagsmenn á íslandi voru ekki fleiri en 30 þegar 
fæst var, 1826 og næstu árin þar á eptir, framundir 1840, þá voru nú orðnir 
120 félagsmenn á Islandi 1846. Til þess að gjöra mönnum hægra fyrir að 
eignast rit félagsins, var verð þeirra lækkað töhjvert, einkum handa kaupend- 
um á íslandi, og stundum voru þau gefin til bókasafna, svosem til bókasafns 
Vesturamtsins í Stykkishólmi^ og til hins skandinaviska bókasafns hér í Kaup- 
mannahöfn. 

l^að lá nærri um eitt skípti enn á þessu tímabili, að prentsmiðjan, sem 
þá var í Viðey, kæmist undir stjórn bókmentafélagsins. í bréfi 17. August 
1842 spurðu stiptsyfirvöldin deildina á íslandi, hvað henni litist ráðlegast um 
prentsmiðjuna og stjórn hennar, og í bréfi 5. Septembr. 1843 buðu stiptsyfir- 
völdin deildinni prentsmiðjuna til umráða; enþetta mál komst ekki lengra, því á 
fundi 21. Septembr. 1843 varð meiri hluli atkvæða á því, að neita þessu tilboði. 



h 



'- — 47 yo 

Þess var fyrri gelið, að félagið hafði áöur eignazt nokkur handrit að 
kaupi og gjöfurn; það hélt því enn fram á þessu tímabiH að safna sér því sem 

h 

barst í hendur, og urðu ymsir til að gefa því einstöku handrit^ sem enn er 
tii í safni voru; þó var það mest vert sem keypt var, svo sem var afskript af 
seinustu deildum af Árbókum Jóns Espóh'ns, af ættatölusafni hans í átta bind- 
um, og kvæðum hans frumkveðnum^ sem félagið fékk hjá syni höfundarins, 
síra Ilákoni EspóHn. Jónas Hangrímsson hafði keypt á íslandi fcrðabókSveins 
Pálssonar í þremur bindum;, og eptirlét hana félaginu fyrir sama verð. Dag- 
bækur og veðurbækur, og ýmislegt annað, sem Sveinn Páisson hafði eptir 
látið af handritumj keypti félagið af PáH syni hans. 

Eg vil ekld undan fella að geta þess^ að félag vort fékk á þessu tíma- 
bili tækifæri til að sýna nokkurn vott endurminníngar sinnar og þakklætis við 
höfund sinn og frumkvöðul^ prófessor Rask^ þegar nokkrir af vinum hans og 
lærisveinum tóku sig saman um (1839) að reisa honum minnisvarða; félagið 
lagði til þeirra samskota 50 ríkisdalij og það var oss ánægja íslendíngum, að 
vér áttum að tiltölu mikinn þátt í því að sæma á þenna hátt hans minníngu. 

tað eru einsog vér vitum ahnenn forlög, aö mæta einhverju mótlæti 
á æfi sinni^ og svo hefir það gengið einnig fyrir félagi voru. Eg tel þartil 
helzt eldsbrunann^ sem varð hér um nóttina mihi 24. og 25. September 1847;, 
þegar brann fyrir vorri deild geymsluhús það, sem vér höfðum í bækur 
félagsins og handrit, bréfabækur deildar vorrar^ dagbækur og skjöl. Mest af 
þessu tapaðist, og var það mikill skaði fyrir félagið;, en þó ekld sízt fjárskaði^^ því 
vér mislum þar bótalaust forlagsbækur félagsins fyrir 2600 ríkisdaU eptir 
söluverði bókanna\ Vissulega var nú ekki skaðinn svo mikill í sjálfu sér, 
því ekki gat maður gjört ráð fyrir^ að félaginu hefði orðið svo mikið úr því 
sem til var, þegar til sölunnar hefði komið, cn hann var þó töluverður, og ekki 
sízt vegna þcss, að hinar cldri bækur félagsins, sem þar brunnu, eru nú því 
útgengilegTÍ sem lengra líður frá^ og hefði verið mikils virði ef þær hefði nú 
vcrið tiL En þó nú þelta óhapp hcnti, þá getum vér sagt, að félagið hafði 
álitlega þroskazt á þessu sínu ööru tímabili. tað hafði nú aflokið miklu verki, 




Skýrsla um biunann er prentuö í Skírni 1848 (Skýrslur icikníuífar 1847, bls. 8—13); þar 
er talið upp bæði það scui brann og það scm IVclsaöist, aí' baudritum, skjölum prcutuöum 
bókum. 



I 



o 48 ^ 

sem var lilbúníngur og prentun tveggja uppdrátta íslands^ er máttu heita Y 
hver öðrum prýðilegri; það hafði gefið út allmargar góðar bækur^ og lagt 
grundvöll til safns af skýrslum og handritumj og enn fremur aukið vaxtasjóð 
sinn um 3700 ríkisdala, sem svarar allt að 200 rd. á ári^ svo að hann var 
nú orðinn 8700 ríkisdalir. 

3. Um hið þriðja tímabilið, frá 1850 og til þess nú, er flestum yðar 
svo kunnugt^ að eg get verið um það fáorðastur. Félagið hefir á þessu tíma- 
biU gefið sig mest við að prenta bækur^ einkum þær, sem miða til að 
útbreiða þekldngu um ástand lands vors og stjórn, og svo sögu þess og bók- 
menta vorra bæði að fornu og nýju. Mcnn höfðu lengi fundið, aö það voru 
einkum tvær greinir í lögum félagsins^ sem voru framkvæmdum þess til fyrir- 
stöðu: önnur sú, að því var bannað að gefa út nokkurt ritsafn sem framhaldið 
væri arlega^ nema frcttaritið; en önnur sú^ að það var skyldað til að leggja 
hérumbil fimtúng af árstekjunum til vaxtasjóðs síns. Hvortveggja þessi rcgla 
var í alla staði góð og nauðsynlcg fyrst, á meðan félagið var að komast á 
fastan fót, og einkanlega meðan það hvorki galt ritlaun né veitti félagsmönnum 
bækur fyrir tillögin; en eptir því sem félagið komst betur til efna, eptir því 
varð það Ijósara fyrir mönnum^ að hin reglan mundi verða gagnsamari til 
framkvæmda, að gefa frjálsar hendur í þessu hvorutveggja^ en banna einúngis 
að skerða vaxtasjóð félagsins, Þessi breytíng var samt lengi að komast í 
kríng, því uppástúngur um það komu fyrst fram í vorri deild 1838^ en á 
fundi 22. December 1842 var kosin þriggja manna ncfnd í vorri dcild, eptir 
uppástúngu forseta (FinnsMagnússonar), ^^til að safna ograða niður lagagreinum 
félagsins, og slínga uppá breylíngum ef þurfa þætti"; í þessari nefnd var eg 
með Jónasi Ilallgrímssyni og Brynjólfi Péturssyni, og vorum við alfir samdóma 
um að breyta lögunum í þessum atriðum^ en deildirnar komu sér ekki að öllu 
leyti saman um lagafrumvarpið fyr en nokkrum árum síðar, svo að það var 
fyrst endilega samþykkt á fundi dcildarinnar í Rcykjavík 25. Februar 1850. 
þegar það kom híngað þá um vorið varð það ckki tekið lil umræðu, af því 
að forseti vorrar deildar Brynjólfur Pétursson var þá orðinn veikur af þeim 
sjúkdómi, sem síðan dró hann til dauða (27. Oktober 1851), og var það fyrst 
á ársfundi árið eptir (31. Mai 1851), að, ályktað var að frumvarpið skyldi ^ 



\ 




49 yc 



gánga um kríng meðal félagsmanna áður en það yrði rædt á fundi. Eg var 
þá ekki viðstaddur, þegar félagsdeild vor gjörði mér þann sóma að kjósa mig 
til forseta^ en um haustið á fundi (20. Septembr. 1851) var lagafrumvarpið 
endilega samþykkt og prentað um veturinn eptir. Síðan hafa engar breytíngar 
orðið á lögum vorum, 

Á þessum sama fundi, sem lögin voru samþykkt^ kom fram uppástúnga 
frá Gísla Bryn júlfs syni^ að félagið skyldi gefa út árlega tímarit, er ætlað 
væri fyrir ritgjörðir og skjöl^ íslenzkum bókmentum og sögu landsins við- 
komandi. Þessari uppástúngu var vel tekið^ og ályktað að taka á móti rit- 
gjörðum^ sem byðist í safn þetta; einnig var kosin þriggja manna nefnd til aö 
dæma um þær. Fyrsta hepti af þessu ritsafni, sem vér höfum kallað ^^Safn 
til sögu íslands og íslenzkra bókmenta að fornu og nýju" kom út 1853, 
og er komið út af því alls eitt bindi heilt og tvö hepti af öðru, en vér höfum 
þar að auki fyrirliggjandi ritgjörðir til framhaldsins. Auk þessa ritsafns gaf 
félagið út Eðlisfræði, sem deildin á íslandi hafði kosið til prentunar, og 
Hómers Odysseifskvæði, sem deildin á íslandi hafði einnig umgengizt við 
Sveinbjörn Egilsson að snúa á íslenzku; vér höfðum þá og fengið tvær 
seinustu deildirnar af Árbókum Jóns Espólíns, og gátum nú þar með endað 
þetta merkilega sagnarit. 

Eptir að félagið hafði fengið frjálsari hendur með breytíngu laganna, 
var sú stefna tekin, að félagið skyldi kappkosta að gefa út svo miklar bækur 
á ári hverju; að félagsmenn þeir, sem gyldi þrjá dali í tillag, fengi það endur- 
goldið í verði bókanna, eða þó stundum meira, eptir því sem félagið gæti 
komið sér viö tessu gátum vér byrjað á þegar 1853, og síðan hefir félagið 
aldrei gefið út minna á ári, en scm svaraði rúmlega þriggja dala virði í bókum, 
en stundum nær því tvöfalt, eða meira en tvöfalt. Þegar svo var komið 
sendum vér boðsbréf til íslands (1854), íil að sýna mönnum og leitast við 
að sannfæra þá um, hvern hagnað þeir. gæti sjáifir liaft, og hvert gagn þeir 
gæti unnið landi voru og bókmentum þess, með því að gánga í félag vort og 
styrkja það. Jaínframt því sendum vér einnig skýrslur og rciknínga félagsins 
á hverju ári til allra prcsta, sýslumanna, alþíngismanna og margra annara, er 
vér hugðum að mundu vilja styrkja vort mál. Iv.tta hafði hinn bezta árángur, 



7 



F 



>o o<( 50 ^ 

því í stað þess að 4 höfðu gengið í ielagið 1851, árið eptir 14^ og árið 1853 
sömuleiðis 14, þá gengu í félagið einúngis í vorri deild: 

1864 a]]s 61 

1855 — 121 

1856 — 135 

1857 — 105 

1858 — 46 

1859 - 78 

svo að tala félagsmanna var orðin 780 um vorið 1859, af þeim sem tillög 
áttu að gjalda, í stað þess sem eldd voru nema 200 um voriö 1851. Síðan 
hefir tala félagsmanna farið heldur fæklíandi, þó ekki sé að miklum mun, og 
hefir félagið þó á þessum árum látið félagsmönnum meiri bækur í té en 
árin á undan. 

þegar styrkur félagsmanna gekk svo liðugt oss í hönd, þá var það 
hvÖt fyrir oss til að koma fram ymsu því, sem efni félagsins höfðu ckki leyft 
áður, og reyna með því móti að safna smásaman meiri og meiri kröptum, ef 
oss vildi gánga að óskum eins og á horfðist. tað hafði lengi verið ósk allra 
þeirra, sem vildu þekkja nákvæmJega ásigkomulag og hagi lands vors, að fá 
Ijósari" skýrslur um það, einsog félagið hafði frá upphafi ásett sér að gefa, en 
aldrei getað komið til leiðar, svo að tímarit félagsins hafði ætíð minnstar 
fregnir um ísland, síðan söguágrip það kom fram í annari deild sagnablaöanna, 
sem eg gat um áðan. INú var þörfin til þessa orðin ennþá brýnni, síðan 
alþíng var sett, og reynslan hafði sýnt, að alþíngismenn vantaði allar almennar 
skýrslur um hagfræði landsins íöllum grcinum, ogum alla löggjöf og stjórnarat- 
höfn á landinu. Þegar þetta efni kom til orða í deild vorri á fundi 18. No- 
vember 1854, var það í fyrstu ætlun manna, að úr því mætti bæta með því 
að auka nokkuð Skírni; en það sýndi sig brátt, að hér var miklu meira efni 
fyrir hendi en svo, að þessu mætti við koma, og voru þá stofnuð tvö ritsöfn 
um veturinn, svo að fyrsta hepti af báðum kom út um vorið eptir; það var 
annað „Skýrslur um landshagi á Islandi", sem nú cru komin út þrjú 
bindi af, og byrjað á fjórða; en annað var ^^Tíðindi um stjórnarmálefni 
íslands", sem komið er fram í annað bindi. Til beggja þessara ritsafna 
hefir stjórnin veitt félaginu styrk að góðum mun, því það er hvorttveggja 



-o^ 51 



þesskonar rit, einkum landshagsskýrslurnar, sem landstjórn í öllum löndum 
álítur sér skylt að kost.a að öllu leyti. En eg segi sem fyr: latum oss eigi 
metast um það^ en fögnum heldur því^ að félagið framkvæmir þar nauðsynja- 
verk, og verum þakkkitir við stjórnina fyrir það^ að hún styrkir félagið til þess 
með góðvilja. — Á sama fundi og þegar var getið (18. Novembr. 1854) kom 
fram uppástúnga frá deildinni á íslandi um,, að fá útgefið íslenzkt forn- 
bréfasafn (Diplomatarium) , og varð því framgengt með því móti, að eg 
fékk nokkru síðar styrk frá stjórninni til að semja það, svo að eg gat boðið 
félaginu handritið fyrir ekkerl (á fundi 18. Deeember 1855); með því skilyrði 
að félagið borgaði prentkostnaðinn; þannig eru komin út af þessu safni þrjú 
hepti, og eg hefi mikið safn til framhaldsins. Enn var og samþykkt á þessum 
sama fundi, að félagið skyldi gefa út Biskupasögur vorar; fyrsta hepti af 
þeim kom út 1856^ og síðan er komið út framhald af þeim fram í annað 
bindi, sem verður lialdið áfram eptir því sem efni og kríngumstæður leyfa. — 
t^etta hafa verið aðalfyrirtækin í vorri deild; en þó höfum vér þar að auki 
gefið út nokkur önnur rit, svosem Sálmasaungs og messubók eptir 
Pétur Guðjónsson, og íslenzka málmyndalýsíng eptir Halldór Kr. 
Friðriksson; deildin á íslandi hefir einnig á þessum árum gefið út talsvert, 
og get eg skýrskotað um það efni til skýrslu þeirrar, sem forseti þeirrar 
deildar mun gefa á fundi nú í dag. En þarhjá má eg geta þess^.að deild vor 
hefir útvegað félagsmönnum mikinn hagnað í öðru, svosem með því^ að 
stjórnin hefir af velvild sinni látið félaginu eptir til gefins útbýtíngar handa 
félagsmönnum ymsa bæklínga, sem sumir eru nauðsynleg eign fyrir bændur 
og búþegna, svo sem er jarðabókin (1861), en sumir hafa verið vel með- 
teknir af allri alþýöu manna, svo sem er Fiskibókin (1859) og Varníngs- 
bókin (1860). Aðrar bækur hefir félagið keypt til útbýtíngar meðal félags- 
manna, svosem Landafræðina eptir Halldór Kr. Friðriksson, og hið stóra 
safn af Islenzkum þjóðsögum og æfintýrum eptir Jón Arnason, í fjórum 
deildum, sem er dýr bók og merkileg; og kostar alls tilsamans 13 ríkisdali 
hvert exemplar að bókhlöðuverði. — Eg veit ekki til, að neitt félag veiti sínum 
félagsmönnum eins mikið fyrir tillög þeirra, einsog félag vort hefir veitt síðan 
1852, því síður meira. 

Eigi að síður sýnir yfirlit það, sem eg nú skal leiða fram fyrir yður, 



7^ 




52 ^ 



að fjárhagur félagsins hefir ekki gengið til þurðar^ heldur farið batnandi, því 
þó að hinn fasti vaxtasjóður vor hafi ekki vaxið að tiltölu eins mikið og á 
hinum fyrri tímabilum félagsins, þá eru árstekjur þess nú miklu meiri að 
jafnaði^ og eign þess í bókum og landsuppdráttum stórmikil að kaila má. 

1850 voru árstekjur félagsins: 

í deildinni á íslandi 323 rd. 60 sk. 

hér í vorri deild ■ 785 - 88 - 

tilsamans . . . 1109rd. 52sk. 




arsuigjoiam: 

í deildinni á íslandi 253rd. 60sk. 

hér í vorri deild 761 - 68- 

tilsamans . . . 1015 rd. 32 sk. 

sjóður félagsins : 

í deildinni á íslandi á vöxtum 555 rd. » sk. og í peníngum 195rd. 52sk. 
hér í vorri deild — 8300 - » ■ - - 309 - 90 - 

tilsamans á vöxtum 8855 rd. » sk. og í peníngum 505rd. 44 sk. 

þar að auki í bókum óseldum og landsuppdráttum eptir ágizkun hérumbil 
4000 ríkisdala virði. í árstillag frá félagsmönnum galztl851: á íslandi 134rd. 
og í vorri deild 150 rd.^ tilsamans 284 rd. 

1859 voru árstekjur félagsins: 

í deildinni á íslandi 427 rd. 15sk. 

hér í vorri dcild 2742 - 3 - 

tilsamans . . . 3169 rd. 18sk. 

ársútgjöldin; 

í deildinni á íslandi 380 rd. 2 sk. 

hér í vorri deild 2201 - 78 - 

tilsamans . . . 2581 rd. 80sk. 

sjóður félagsíns: 

í deildinni á íslandi á vöxtum 805 rd. » sk. ogípeníngum 339rd. 26sk. 
hér í vorri deild - 8500 - » - - — 810 - 53 - 

tilsamans á vöxtum 9305 rd. » sk. ogípeníngum 1149rd. 79sk. 




t 



»^ 53 ^ 



í bókum óseldum og landsuppdráttum var eign félagsins hérumbil 16,000 rd. 
virði. í árstillag frá félagsmönnum galzt 1859: á íslandi 321 rd. og í vorri 
deild 1523 rd.; tilsamans 1844 rd. 

1865, nú eptir seinasta^ reikníngi^ voru árstekjur félagsins: 

í deildinni á íslandi 796 rd. 16 sk. 

hér í vorri deild 2799 - 76 - 

tilsamans . . . 3595 rd. 92sk. 

ársiitgjöldin: 

í deildinni á íslandi 912rd. 36sk. 

hér í vorri deild . 2412 - 57 - 

tilsamans . . . 3324 rd. 93sk. 

sjóður félagsins: 

í deildinni á íslandi á vöxtum 650 rd. » sk. og í peníngum 53 rd. 34 sk. 
'hér í vorri deild - 8600 - .> - ~ — 876 - 60 - 

tilsamans á vöxtum 9250 rd. » sk. og í peníngum 929 rd. 94 sk, 

í bókum óseldum og landsuppdráttum var eign félagsins hérumbil 21^500 rd. 
virði, ogkeypt ábyrgðarbréf fyrir brunabætur til 20^000 ríkisdala. — í árstillög 
frá félagsmönnum galzt 1865: á íslandi 329 rd. og hér í deildinni 1502 rd.; 
tilsamans 1831 rd. — Ef vér berum saman félagsgjöldin^ þá má telja svo, 
sem þau sé nú tvöföld í deildinni á íslandi^ en líföld í vorri dcild;, og alls 
tilsamans sexföld við það sem þau voru 1850^ svo að nú sé 600 félagsmenn^ 
sem megi telja uppá til vissra árgjalda; þetta má að vísu heita mikið að til- 
tölu, en þo er það óheppilegt fyrir félagið, að eptir þessu ætti að gjöra ráð 
fyrir að 100 félagsmanna, eða sjöundi partur þeirra brygðist með tillags- 
gjald sitt á ári hverju^ og cr þaö félaginu mikill missir, ef ekki getur ráðizt 
bót á því. 

Handritasafn félagsins hefir aukizt svo mikið á þessu límabili^ að 
það er nú orðið yfir 600 biudini að tölu, og þar á meðal mörg handrit fróðleg 
og merkileg á ymsan hátt. Þetta safn hefir mest aukizt fyrir góðvild ymsra 
bókmentavina á Islandi ^ sem hafa sent félaginu smásaman eitt eða annað, 
eptir því sem tilhefir fallið; meðal þessara má eg einkum nefna JónJónsson 
orgfjörd;, sem fyrrum var á Akureyri en nú í Ilcykjavík, því frá honum 



hefir félagið fengið allmikið safn, og sumt góð og merkileg handrit. Með 
sérlegu þakklæti má félagið minnast þess, að Guðmundur Einarsson, 
skrifari hjá sýslumanninum í Húnavatns sýslu, mjög mikill bókavinur og fróö- 
leiksmaður, sonur Einars Bjarnasonar á Mælifelli, sem hefir samið Fræði- 
mannatal íslenzkt og ritað að auki fjölda bóka, hafði gefið eða ánafnað félaginu 
öll handrit sín og bækur eptir sinn dagj þetta safn er nú komið til deildar- 
innar í Reykjavík og geymt hjá henni. Sum handritin heCr félagið keypt, og 
get eg þess einkum, að deild vor hcfir með því móti fengið töluvert safn af 
frumritum eptir Jón Espóh'n^ sem sonur hans síra Hákon Espólín hefir 
góðfúslega eptir látið félaginu með sanngjörnum kostum. Handritasafn vort 
hér er í góðri reglu^ og registur tilbúið yfir það, sem vér getum prentað 
þegar færi gefst, svo sem deildin hefir þegar ályktað (16. Mai 1860). 

Eptir það brann fyrir deild vorri, sem eg skýrði frá áðan, höfðum vér 
um hríð ekkert húsrúm til að geyma í handrit og bækur sem félagið átti. 
Á fundi 20. Septembr. 1851 var það ákveðið;, að vér slíyldum fá oss geymslu- 
hús^ og tókum vér þá fyrst um sinn herbergi á leigu, en síðan vildi svo 
heppilega til,, að herbergi nokkur urðu laus á Amafienborg, sem innanríkis- 
ráðgjafinn hafði yfir að segja. Fyrir góðvild hans við félagið fengum vér þá 
um stund tvö herbergi^ og nokkru síðar önnur tvö í viðbót, leigulaust, en 
síðan höfum vér fengið að halda þessum geymsluhúsum híngað til^ og jeg 
vona, þó að vér yrðum neyddir til að flytja þaðan söfn vor^ að vér fáum þá 
annað geymsluhús í staðinn, því söfn félagsins eru svo mikils verð, að þau 
verða að vera geymd á þeim stað, sem óhultastur verður fenginn. 

Til þess að gefa greinilegt yfirlit yfir stjórn félagsins^ fjárhag þess og 
störf, verður látið fylgja skýrslu þessari: embættismanna tal í báöum deildum 
félagsins, frá 1816 og til 1866^; þarnæst skrá um vaxtasjóð félagsins og 
hversu hann hefir aukizt á ári hverju á sama tímabiU^; og í þriðja lagi skrá 
um þær bækur, sem félagið hefir látið á prent út gánga á hinu sama tímabili, 
og svo á hverju ári síðan 1852'\ 

Það er auðsætt, að félag vort hefði ekki getað afrekað svo miklU; ef 

'3 sjá fyljrislíjíil 15. 

sjá (yl<;isKjal 16. 
3) sjá iyigisKjal 17. 



I 



I 



tx^ 55 y^- 

það hefði ekki notið sérstaklegrar aðstoðar nokkurra velgjörðamanna, seni 
virtu mikils og vildu styrkja hinn góða tilgang og viðleitni félagsins. Fyrst 
og fremst ma eg telja þartil konánga vora, hvern fram af öðrum, sem hafa 
veitt félaginu frá 100 til 200 rd. árlega hver eptir annan. Tveir hinir síðustu 
hafa gjörzt verndarar félagsins^ og við sérhvert tækifæri sýnt því konúnglega 
náð og mildi. Af hendi stjórnarinnar hefir félagið notið einnig mikils styrks 
á margan hátt til framkvæmda sinna^ svo sem þetta stutta yfiriit á mörgum 
stöðum vottar. Eg hefi áður getið þess höfðíngskapar, sem greifi Adam Vilh. 
ffloltke að Bregentveð sýndi félaginu, með því að veita því 100 ríldsdala 
heiðursgjöf árlega um heiian mannsaldur^ og svo hafa einstaka menn bæði 
hér í Danmörku og í öðrum löndum sýnt félaginu sóma á ymsan hátt^ og 
veitt því styrk í heiðurs skyni. Meðal þeirra megum vér einkum minnast 
þeirra gjafa^ sem Bligh Peacock^ kaupmaður í Sunderlandi á Englandi, og 
annar trúfastur vinur íslands og þessa vors félags^ veittu fyrir nokkrum 
árum síðan til verðlauna fyrir ritgjörð um framfarir íslands, einkanlega 
um; hversu koma mætti upp jarðrækt landsins^ greiða fyrir vöruflutníngum og 
samgaungum, og um sérhvað það^ sem efla mætti þjóðmegun og hagsæld 
íslendínga. þegar svo margir menn, og það útlendir, hafa slfivar mætur á 
bókmentum vorum, og leggja svo mikinn hug á framför þeirra og velgengni 
lands vorS; þá ætti það að vera hin mesta hvöt fyrir osS;, að láta ékki vorn 
hluta eptir liggja^ heldur að neyta allra krapta til að stunda gagn sjálfra vor^ 
að koma til leiðar því sem vér sjálfir höfum beztan ávöxtinn af; því það má 
sannast ekki sízt á oss og á félagi voru^ að verkið^ sem fyrir liggur, er mikið, 
en verkmenn helzt til of fáir til að vinna það^ og þessvegna veitir ekki af^ þó 
hver leggi fram það sem hann hefir til^ og liggi ekki á liði sínu. 

En þó mart og mikið sé enn eptir óunnið^ og minna að gjört en vera 
skyldi og þörf er lil, þá vona eg samt, að þetta stutta yfirlit sýni, áð vér 
getum allir litið með ánægju og gleði yfir félagsins liðnu æfi, og haft beztu 
vonir um, að það geti með sífelt vaxandi efnum og andlegum kröptum áorkað 
meira og meira^ til frama og eflíngar fyrir íslenzlvar bókmentir og þjóð vorri 
lil sóma. 

Menn hafa stundum sagt^ að það væri undarlegt^ að íslendíngar væri 
almennt svo bókfróðir menn^ en þar á móti mjög fáfróðir í verklegum efnum. 




■o-^ 56 



Þetta er því miður alltof satt^ en það er líka eðlilegt, eptir því sem ástand 
lands vors og stjórnarmeðferð hefir verið um lángan aldur^ sem vér höfum 
ekki haft bolmagn til að vinna bófc á. En vér þurfum ekki þarfyrir að iðrast 
eptir, þó vér höfum verið bókmenta vinir. eru bókmentir vorar, scm 



hafa gjört^ að 



andinn lifir æ hinn sami^ 
þótt afl og þroska nauðir lami, 



eins og skáldið sagði^ og ef vér höldum fast við þenna grundvöll^ þá munum 
vér smásaman verða færir um að taka oss fram í allri verklegri athöfn, eptir 
því sem landi voru og þjóð vex þrek og kraptar, því mentanin er hin bezta 
undirstaða allrar framfarar. 

Eg enda þessa fáorðu skýrslu með þeirri bæn, að hinn algóði guð 
haldi sinni hendi yfir vorum allramildasta konúngi, yfir íslandi, vorri ástkæru 
fósturjörð^ og öllum hennar og félags vors vinum og styrktarmönnum bæði 
nær og fjær. 



Eptir fundinn um kvöldið héldu félagsmenn samsæti, og er hér viðtengd 
stutt skýrsla um það, og kvæðið sem súngið var fyrir minni hins íslenzka 



J3ókmentafélags\ 



) sjá íylgisUjai 18 



H 



Fylgiskjöl. 



1. Frumvarp og boðsbréf Rasks til íslendínga^ um að stofna félag til að 
efla bólímentir landsins. Reylijavík 27. Februar 1815*. 

- 

Það er sannleikur, sem enginn miin um efast, að íslenzkir eigi ekki stríðs- 
makt eður liöndlun, heldur skáldum og sagnameislurum að þakka pá frægð, sem þeir 
hafa öðlazt hjá öðrum þjóðum í Norðurálfunni , og að miklu leyti þá upplýsíngu, sem 
enn í dag við gengst á milkim alþýðu manna hér á landi, ásamt þeirri æru, að hafa 
einir varðveitt nærrí því óumbreytta og óspillta þá gömki og ágætu aðaltúngu á 
Noröurlöndum. 

Að sönnu hefir þjóðanna ástand umbreytt sér svo mikiö, og kunstir og vísindi 
hjá mörgum þeirra aukizt svo furðanlega, síðan fornmanna skáidskapur og yfir höfuð 
aö taia bókaskript á íslandi blómgaðist; en íslenzkir þess á milli vegna ýmissra óhappa 
orðið svo lángt eptir, að varla er til vonar að nýjar bækur á þessu máli nái eins 
miklu áliti hjá útiezizkum og þær gömlu; en þess þarfari kannske þær verði þjööinni 
sjálfri, eigi hún aö verða hluttakandi í þeirri mentun og þekkíngu, sem nú er upp 
komin og kappsamlega iðkuð í öðrum iöndum, þar ekkert annað mál er mögulegt til 
að fræöa almenníng hér á landi; því vildu menn innleiða annað mál, eða láta sér 
nægja annara þjóða rit — þá mundu hða nokkur hundruð og kannske þúsund ár, 



■) Prcntíið cplir uppsltrípt rrumi ítsins, scm síra líjörn þorgrímsson á Setljergi , próíastur í Snæ- 
i'ellsncss sýslu, hcfir stíiðlcst, ofj hefu' þessi uppskript í^enfTÍð nicöal prcslíinníi þar í sýslu í 
nolgarclls sveit á Skógarslrönd, en þcir hafa ritað þetta uppá: 
Til þcssa felarrs vil cg legfíja 3 ,nk. Helgafelli 18. Juni 1815. 

S. M. Holm pastor loci. 

Ego ctiam 2 nik. 

G. Olavsson cnpe]]. samastaðnr. 

LuUUu fái felíifriö! cg vil ghiður gefa cinnig 3 mU., og óska að þclta lofsverða fyrirlæUi 
fái góöan framgáng. 

Jón Hjaltalín á Kreiðabólstaö á SUógarströnd. 



8 



(><*^ 58 )^ 



fyrr en þau yrði almenníngi hér skiljanleg; en þess á milli kynni máske nýtt tiingumál 
að vera upp komið utanJandSj og íslenzkir mundu þá eins iila staddir og fyrr. Þess 
vegna,' þó móðurmálið sé mikils metið bjá öllum siðuðum þjóðumj svo er þó að 
mínu áliti einna mest á íslandi þess viðhald, og bókaskript þarí, einhver sá helzti stofn 
undir sóma, mentun og farsæld þjóðarinnar. Aiiir föðurlandsvinir munu líka játa 
með sorg, að mart og mikið vanti enn að skrásetja á íslenzku; því t. d. ekkert er 
kverið þeim lil leiðarvísis, er girnast að læra Dönsku eður Engelsku, svo eg tali ekki 
um önnur mál; engin orðabókin frá Dönsku eður nokkru öðru máli til íslenzku ; engin 

r 

samanhángandi Islendínga saga, enn síður veraldarsaga; ckkert brúkanlegt um landa- 
skipun, þau snotru vísindi, náltúrufræði eða heimspeki; fáar eða engar skólabækur^, og 
engin fáanleg og góð útgáfa aí' lögbókum; en óprentáður liggur fjöldi af beztu skálda- 
verkum og öðrum bókum, svo sem kvæði síra Stepháns í Vallanesi, Eggerts Olafssonar 
kvæði og fornyrði Páls Vidalins, Paradísar missir síra Jóns Þorlákssonar og annað, 
sem gjöra mundi því íslenzka nafni ódauðlega æru, og ekki all-lítiö efia leslrarlysl, 
smekk og mentun, ef það yrði útgefið, en annars smásaman dreifist, skemmist og 
lýnist. En margföld reynsla hefir sýnt og sannað, að það sé ómögulegt að úlgefa 
töluverðar bækur hér, eins og í fjölmennum löndum, einúngis í vonlnni, að þær verði 
vel og strax útgengilegar. 

Til þess þar fyrir, ef verða mætti, að nokkru leyti að vinna bót á þessu, 
hefir mér til hugar komið hérmeð að innbjóða lærðum mönnum og öðrum lærdóms 
elskendum á íslandi til að hefja nýlt sérlegt íélag, eptir þessu undirlagi: 

1) Félagið á að leiða í Ijós meistaraverk , sem allareiðu rituð eru á íslenzku, 
einkum þau, hverra höfundar eru dauðir, og sem hættast er við að týnist, en landinu 
væri hinn mesli . sómi að; þarnæst að útvega þær nauðsynlegustu bækur ritaðar, eða 
útlagðar og prentaðar, einkum þær, sem brúkast eða brúkazt gela við kennsluna í 
skólanum. 

2) I*ó að í fyrstunni væri ástofnað, að láta þá grein af bókaskriptinni, sem 
horfir til að efla guðrækni og upplýsíng í trúarbrögðunum , vera þann fyrsta höfuð- 
póst í augnamiði þessa félags, svo virðist þess nú síður þörf, þar sá iærði og vcl- 
gáfaði kennimaður, síra Jón Jónsson ú iNlöðrufelU, hefir nýlega stiptað sérlegt félag 



i)essi brestur miin skfiðsíimlegii en niaigur luigsar: af þeim dönsku bókum mun líkleí^a sá 
siður komiíin, ;ið nLÍna alla þá hluli, sem skólalærdómi við koma, svo og flcslöll lönd - 
staði nieð dönskuni nöfnum, eöa j)ó heldur nieð orðskrípuni úr Dönsku, svo seni: Sluttuintj, 
FyJí^jíi, Foj'elesninfrar, yiijselja (o: ályktun, afleiðiog-, ryiírlesírar^ útlcgg^ja cða þýða} og ótal 
fleiri, hvað ekki einasla skcmmir og óprýðir málið hræðilega, heldur líka fijörir það að verkum, 
aö vísindanienu loksiiis íá allt annaö mál heldur cn almcnnínííur, hverjum öll mentum við- 
komaudi eriii smásamau veröa óskiljanleg; en ef það yrði, þá íæri betur aö málinu yrði 
útrýmt nicð öllu. (athugagrein líasks). 




fyrirnorðan, sem hefir þetla eina fyrir augnamiö, og sem hefir haft svo góðan framgáng. 
Annaö nafnkunnugt félag er líka til utanlands, einasta til aö annast þau íslenzku fornfræði 
[nefnilega: Árna Magnússonar nefndin]. tar nú líka svo ótal mart annað er yfrið 
þarflegt landi og lýð, svo álít eg það fyrir Uikku, að þelta nýja félag geli tekizt þeim 
mun minna í fáng, og ætla aö sleppa tveimur áminnztum greinum, án þess þó að 
fortaka, aö félagið útgefi góða bók í guðfrœði, eða fallega fornmauna sögu meö tímanum. 

3) Að félagið, eptir því sem hentugleikar leyfa og þörf krefur, útgefi hverja 
bók fyrir sig, ekki í einu ritsafni, hvarvið bágara verður að eignast nokkuð heilt af því; 

r 

ekki heldur eptir vissum tímum, nema kannske ofurstutt fréttablöð handa Islendíngum 
(ef þess verður kostur), hvarí félagið gæti líka kunngjört, hver verk aö yrðu útgefin, 
og hver efni það óskaði úthstuö. 

4) Að vanda mál, prent og pappír svosem verður, og láta verðið^ vera svo 
lítið sem mögulegt, en ekki eplirláta félaginu neinar bœkur ókeypis, heldur verja 
öliu til að úlgefa fleiri, og framkvæma lilgánginn hið ýtrasta. 

5) Ekki skulu félagshmir skuldbindast aö rita neitt sjálfir, framar en hver 
finnur köUun lil hjá sjálfum sér, heldur skuki félaginu vera eins kœrkomin allra 
manna skrif, sem horfa til aö uppfylla þess fyrir ofan (undir Nr. 1) ákvöröuðu augna- 
mið; þó áskilur það sér að dæma um þaö, sem innsent veröur, hvað þarflegt og 
verðugt er aö leggjast fyrir almenníng. 

6) Þareð þetla sýnist landinu svo þarflegt, og ekkert þessháttar félag eða 
nein þvílík innrétlíng önnur nú er til, og þareð föðurlandsást fslendínga er svo 
margreynd og alkunnug, svo hefi eg þá vissu von, að lærdóms elskendur og föðurlands 
vinir muni ekki heldur nú undan færast að efla svo velmeint og nytsamlegt fyrirtæki, 
þótt danskur maður biðji þess. Óska cg þá, að hver sá, er þóknast að styöja þess fram- 
kvæmd, vili gjöra svo vel, að skrifa fyrir neðan, ásamlnafni og hústað, hvaö mikiö eða htið 
í siifri hann, hver eplir sinni megun og vilja, skuldbindur sig lil aö gefa félaginu árlega. 

7) Loksins biö eg að senda þessa lista, þess fyrr því kærara, aplur til mín, 
eöa til síra Árna Helgasonar, dómkirkjuprests aö lleykjavík, svo eg sjái, áöur en eg 
sigli að sumri, hvort þar er nokkur von lil að fyrirtækið hikkist, þá eg ætla lika að 
snúa mér lil íslendínga utanlands, og til Danskra og annara, sem eg veit aö óska 
Islandi heilla og sóma. Því mín Vyrirællan er, ef verður, aö hafa félagið bæöi hér og 
ytra, njefnilega eina stjórnarnefnd hér í Vík og aðra í Ilöfn. En svo enginn verði 
prettaður, ef summan af þeim árlega styrk yrði of htil til að byrja svo vandasamt 
fyrirtæki á svo dýrum líöum, þá á enginn að svara neinu fyr en listarnir eru inn 
komnir, og þareplir verður gefin sérleg bendíng. 

auðmjúkast og vinsamlegast 

ueykiavík þann 27. Februar 1815. „ 

R. llask. 




8* 



2. Umburðarbréf G e i r s V í d a 1 í n biskups yfir íslandi^ til prófastanna, að hann 
sendir þeim boðsbréf Rasks og mælir með því. Reykjavík 10. Marts I815\ 

Bibliothekarius við bökasafn háskólans í Kaupmannahöfn herra Rasmus Christian 
Rask, sem þegar mun alkunnur orðum víða um Worðurlönd fyrir afbragðs mikla og 
velgrundaða þekkíngu á fíestum túngumálum og þaraðlútandi vísindum, einkum Norrænu, 
er hann kann máske ílestum öðrum fremur á sínni tíð, heíir eins og Yðar Velæru- 
verðugheitum líklega er kunnugt, dvalið hér á landi framundir í tvö ár, og á meðan, 
bæði með ferð um þrjá fjórðúnga landsins 'og elns við aðsetur sín á milli, með 
einka kostgæfni framað enn ítarlegar kunnáttu sína, safnað ser íjölda af allskonar enn- 
þá óprentuðum ritgjörðum landa vorra, og svo jafnframt þessu hvervetna kynnt sig 
að stakri valmennsku, frómlyndi og dugnaði. 

Þfessi ágæti úngi maður, sem áður enn hann kom híngað til lands bafði lengi 
með aiúð leitazt við eptir megni að liðsinna löndum vorum, þeim er vísindi stunduðu 
við Kaupmannahafnar háskóla, og sem nú lætur ser innilega umhugaða eflmgu alls 
þess, er verða mætti oss íslendíngum til gagns og sóma, hefir ei alls fyrir laungu 
samið og sent mér frumvarp og boðsbréf til lærðra manna og lærdóms elskara vor á 
meðal, að stipta félag eitt, hvers limir skyldu með árlegu tillagi í silfurpeníngum (ei 
minna en átta skildíngum), hvers upphæð sérhver fyrirfram ákvarða skyldi, eptir efnum 
og eigin vild, skjóta saman fé, til þess að kosta prentun þvílíkra bóka, er boösbréfið 
sjálft víkur á, og valdir forstöðumenn félagsins áhtu mesta nauðsyn í Ijós að leiða. 

Undireins og eg sendi Yðar Velœruverðugheitum áðurnefnt boðsbréf, með 
þeim ummælum, að þér þóknanlega vilduð birta það meðal hinna andlegu stéttar 
manna í yðar prófastsdæmi , gjöra ráðstöfun fyrir, að hver sem vih í félag þetta inn 
gánga teikni á bréíið nafn sitt, heimiíi og tiUag , með tilhlýðilegri orðu, og að því 
búnu verði skjalið sent mér aptur tímaulega sumars, ei seinna en innan 10, Julii 
næstkomandi — má eg fyrir minn part geta þess, að þarsem nokkuð töluvert safnasl af 
fé til framkvæmdar þessa fyrirtækis, og duglega forstöðumenn ekki annars brestur, 
virðist mér all-hklegt það á margan hátt efla muni gagn og heiður landa vorra, og 
einkum verða voru ágæta móðurmáli íil viðréttíngar og varðveizlu. 

Reykjavík þann 10. Marts 1815. 

Geir Vídalín. 



) Eptir uppskript fniniritsins, sem prófasturinn í Snæfellsness sýslu, síra BjÖin ^orgrímsson á 
Sctberffi íjeíir rilíiö o^ slaÖÍÐst, og heíir geng'iÖ mcðal prestnnník þar í sýslu í JJeJgaiclIssveit 
off á Skógarströnd. 



61 ^-C- OH 

3. Boðsbréf Rasks til Englendínga^ til að styrkja hið íslenzka Bókmentafélag. 
Leith á Skotlandi 2í. Septembr. 1815'. 

For a pretty long lime all the Gothic nations, in œmulation of one another, 
have taken a peculiar care to preserve the antiqvities of the whole tribe of Iheir 
common ancestors, as being neariy connected with theír national glory and a material 
branch of ancient history, very usefull to keep up the public spirit and interesting to 
men of letters. But I wonder how they could overlook Ihe noblest of all those 
sacred rclicks and carelessly leave it to the all destroying injuries of time. This 
most valuable remainder of Gothic antiqvity, almost the only one preserved in lceland, 

h 

is cerlainly Ihe ancient general language of all the Idngdoms of the North, which is 
still spoken throughout that island to a truly astonishing degree of purity and ele- 
gance. This l may pretend to ascertain for, having iravelled Ihrough the kingdoms 
of Denmark and Sweden and parts of Norway in order to study the languages and 
philological anliqvilies of the North, I have now spent these two years in travelUng 
around the island of íceland to inqvíre into the present state of that remarkable 
ianguage and in every corner of the counlry I have been able to converse with the 
natives in the ancient scandinavian tongue, and l have foLind.them reading still the 
old sagas of the champions of the heroic age , nay there are some songs of Edda 
celebrating the exploits of the heathen deities still understood by every peasant 
boy with exception of a few difficult words. But as the poverty of the people has 
increased, printing almost is fallen into disuse , and the literalure and language are 
certainly in a declining state ; the most vahiable productions of -wit and learning of 
later times, existing only in manuscripts and in danger of being lost for ever. As 
for instance a most excellent poetical translation of Millon's Paradise lost, of ■which 
only the two first books have been published. With a view therefore to preserve the 
íanguage, literature and knowiedge in the island I have invited all lovers of learning 
in the country to establish a society with annual gifts to pubiish such masterpieces 
as are written in later times and to procure such new books as are wanting but 
necessary to keep up and increase learning and useful information in every way of 
life, and they have subscribed in considerable number in proportion to the scanty 
population. But as the Icelandic or old Scandinavian is the source of part of the 
linghsh and Scottish, and besides the Anglosaxon (the chief-source of both) is so 
very nearly relaled to it, and in itself so difficult and confused, owing only to the 
incessant irruplions of the ancient Scandinavians, that, if I may believe my own 
experience at the compihng of a ne-w Anglosaxon Grammar, 1 imagine , it will never 



) Prentað eptir ÍVumrituÖu uppkasti, iiicÖ heiuli Rasks. 



4 



be sufficiently extricated but through perpetual succour from the Icelandic: I thought 
the Brilons, Ihe most wealthy of all Ihe golhic nalions, ought not lo be allogelher 
unconcerned about its conservation. Besides, although a Dane myself, I thought it 
an ínjury to Ihe poor ícelanders, and perhaps to the EngHsh generosity and zeal for 
every kind of knowledge, if I should not invite ihe British lovers of Norlhern anti- 
qvitíes and patrons of the poor but most respectable people of Iceland to partake in 
Ihis society. 

Any contrlbulion great or litlle, annual or not, will be received with gratitude. 
The subscribers will be pleased to wrile beneath their name, situalion, place of resi- 
dence and ihe amount and kind of ihe assistance they intend to bestow, and the 
collectors of subscribers will please to send back the lists either to the llev. !Mr. 
Arne [lelgason minister at the Cathedral of Reykiawick in Iceland, the president of 
the society, or to me. 

Leith the 21 of Sept. 1815. 

II. Rask, 

Under-Iibrarian of the university in Copcnhagcn. 



/ r 

4. Boösbref Rasks til Islendínga og Islands vina í Kaupmannahöfn, að halda 
fund og taka sig saman til að koma á fót hinu íslenzka Bókmentafélagi. 
Kaupmannahöfn 1. Januar 18l6\ 

Sérhver íslenzkur maður, sem ekj^i er öldúngis ókunnugur í heiminum, mun 
viðurkenna, að gamla Norrænan sé sú helzta undirrót Islands sóma; því væri ekkl 
gamli skáldskapurinn, sögurnar og aðaltúngan, móðir allra túngumála á Norðurlöndum, 
þá mundi varla nokkur maður í framandi löndum þekkja þjóð eða land , né heldur 
forvitnast þar um, framar en um aðra villiþjóð eður eyðimörk. íslenzkan er líka það 
einasta eða þó helzta meðal til aö viðhalda og útbreiða lærdóm og þekkíngu, bæta 
búskap, innleiða forbetranir og yOrhöfuð auka farsæld þjóðarinnar, því með engu öðru 
geta menn frædt almenníng þar; því vildu menn innleiða annað mál, þá mundu líða 
margar aldir áður það yrði almenníngi vel skiljanlegt, og þá væri líklega farin hennar^ 



*) Prentað eptir fruniritinu, með hcnrli Rasks, og með áskript sjálfra hluttaUcndanna, Brclið cr 
nokkuð skadílaö og fyllt út eptir ágizUan, 
J). e. })jóðarinnar. 





lestrarlyst og álit hjú öðriim. NorræDunnar viðhald og bókaskript þar í er því eilt 
það mest-væga efni, scm íslenzkur föðurlandsvinur getur ílnigað. 

En hér er meiri breslur á en vera skyldi, þar sem öil bókaskript á íslenzku og 
prentun er nærrí undir lok hðin, og málið víða farið að spillast, en helzt lijá lærðum 
mönnum, þó skömm sé lii að vita. l*að er annars nógu náttúrlegt, þar varla er noklvur 
sú menlagrein, í hverri maður af íslenzkum bóluim geti lagt sér góðan grundvöll, 
í'engið góða almenna útsjón, auk heldur gengið víðar; venjast því Frónskir frá blautu 
barnsbeini við útlenzkt mál , og íslenzkir týna niður íslenzku , en almúginn , sem 
sjálfur er útilokaður frá annara þjóða bókaskript, fær litla uppbyggíngu af þessum 
lærdómi, sem honum er óskiljanlegur. Ef þetta viögengst, mun þjóöin, þó Iiún sé 
nógu lítil, óumflýjanlega tvískiptast, og mun annar parturinn (taka upp) smásaman 
annað mál og aðra siðu, fyrirlíta a(llskostar liinn, og þykja hann klúr) og búralegur; þá 

mun líka ÚtgjÖrt um hennar (framfarir í andlcfíuní efnum). 

Til þess að reisa hér skorður við, ef verða (mætti, liafa nú fyrir skömnm) margir 
fööurlandsvinir og sómamenn á ísl(andi ^cns'iö í fclagr nokkuit), hvers tilgángur er, með 
árlegum slyrk, scm er (til tekinn cptir hvers eins) vilja og efnum, aö útgefa allskonar 

bæ(kur á íslenzkri túngu) að undantekinni guðfræöi Og fornfræöum, S(cm yms önnur felög) 

annast, hvað annars er og verður ómögu(legt að svo liomnu), þar menn geta ekki reidt 
sig uppá, að bæk(ur siíUrar tegundar launi) vel kostnaöinn , heldur verða aö ætlast til 

(að félagið kosti hvcrja bók, scm) útgeQn verður, 

tetla félag fói mér á he(ndur, að leita því) aðstoðar hér og annarstaðar; eg 
dirfist þ(essvegna hcrmcö aö bjóða) öllum innfæddum íslenzkum hér í ríkinu til (að styrltja 
þetta felag) til eigin í'öðurlands sóma og frama, hver epl(ir sínum efnum); þykist eg vita 
fyrir víst, að kaupmenn og að(rir þeir menn, sem eiga) íslandi að þakka líf, uppeldi og 
velmegua, að (þeir eigi síðnr cn bræður þcirra á) íslandi muni fagna þessu tækifæri til að 
(geta veitt fósturjörð sinni styrk) af þessum fjáratla, svo sem uppí þá ena mi(klu skuld, 

er þeir fá aldrei) fullborgað, SVO Og líka til aö réttlæta fyrir (beiminnm í verkinu) þá frægð 

fyrir föðurlandsást og lærdómselsku , sem íslenzkir liafa fengið hjá öðrum siðuðum 
þjóöum í Noröurálfunni ; en læröir menn og stúdentar munu helzt keppast með ritum 
að sýna frændum sínum og löndum dálítinn ávöxt sinnar áslundunarsemi , svo sem 
merki til þess, hvernig þeir verja þeim dýrmæta og opt kostnaðarsama tíma, sem þeir 
eyða viö háskólann, og hver von sé til, að þeir einhverntíma verði foreldrum og föður- 
landi til sóma og uppbyggíngar. 

í þessari glöðu von bið eg alla þá, scm þóknast að inngánga í þetta íslenzka 
félag, aö teikna fyrir neðan, ásamt nafni, standi og bústað, með hvað miklu eða litlu 
sérhver skuldbindur sig aö styrkja félagiö árlega. En ef þeir veröa svo margir, að 
nokkur hluli félagsins, eins og til er ætlað, geti viöhaldizt hér, en annar á Islandi, 
þá ætla eg, sem fyrst eptir það listinn kemur aptur, aö bjóða félagslimum til samkomu 






64 yx^ 



á þeim stað, sem þá mun liltekið, svo eg geti frekar skýrt frá félaginu og þess 
innrétííngu á fslandi, og félagslimir sjálfir samkvæmt því lagað og reglubundið þenna 
part félagsins og lagt þegar hönd á verkið, því líGð er stutt hjá því enu mikla, sem 
ógjört er í þessu efni. 

auðmjúkast og vinsamlegast 
II. llask. 



Kaupmannahöfn þann I. Januar 1816. 



ríafn og stand. 




Árlegur 
styrkur. 



Regimentsqvarlermeislari Gn'mur Jónsson . . 
(RcntuUarnincOfuIlmeklugur lí. Tiiorsteinsson . 

(Professor Finnur) Magnusson 

(Kanpinaður B.) Sivertsen 

(Grossercr) íí. Isfjord 

(Professor B. Thor)lacÍUS 

(IIvis dct) er i Selskabets Plan (at ud- 
fíivc) Slurlunga eller andre (ikkc udgi)vne 
gamle gode histo(riske Sknít) er, saa til- 
byder desu(den B. Th)orIacius, naar Ud- 
givel(scn Y)irkehg begynder, at (give 10)0 
llbdlr. S. V. aarligen (saa længe) Udgivelsen 
varer. 

(Th. K. Range)! giver aarlig 

(Stud. juris) 0. S. Stephensen 

(Sveinbj)örn Egilsson sUid. theol 

(Olafur Thorar)ensen, stud. med 

(Jon Thors)teinsen, stud. philolog 

(Sigurður Tho)rarensen, stud. Iheol 

(liórarinn) Magnusson Oefiord, stud. philos. . 

Gunnlaugr Oddsen, stud. theol 

f*orIeifur Guðmundson Kepp, cand. philos. . 

Guðmundur Bjarnesen, stud. theol 

Wigfús Erichsen, cand. jur 

Jón Finnsson, cand. jur 

Ólafur Finnsson, stiid. jur 

Gisle Brinjulfsson, stud. philolog. : 



Sqvaldergaden Nr. 195 . 

sama stað 

Vognmagergaden Nr. 88 



Strandgaden , Chrislians 
havn, Nr. 41 .... 

Raadhuusstræde Nr. 45 




Compagniestræde Nr. 42 

Uegentsen 

lYegentsen 

llegentsen 

Regentsen 

Regentsen 

Regentsen 

Regentsen 3 Gang Nr. 5 

Regentsen 

Regentsen 4 Gang Nr. 8 

Regentsen 4 Gang Nr. 8 

Regentsen 4 Gang Nr. 6 

samastaðar 

Regcntsen 6 Gang Nr. 1 



IGRbd.íS.V. 
10 — — 
10 — — 
15 — — 

20 — — 
15 — — 



3 
5 
5 



3 
5 
5 
5 
3 



5 
5 
5 
5 



IVafn stand. 


Bústaðup. 


ÁrleÐTur 




1 


styrkur. 




Regentsen 6. Gang Nr. 8 


3 Rbd. S.V 




Regentsen 2. Gang Nr. 7 


3 — — 




Sqvaldcrg. Nr. 187 i Stuen 


3 — — 


Daldor Schow, FuldmægtiL' ved Fatliffvæsenet 

j 1 j ■ I ^^^^ ^^^^^ í^^i ^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^ 




3 — — 


/ X i-J 


Viingaardstr. 129'Litr. A. 


5 — — 


Þorlákur B. Thorgrimson, stud. nhilolog. . . 


samastaðar 


• 






5 — — 






5 — — 




Store Grönnegade Nr. 262 


5 — — 




ved Jörned af Ros. og 




' \ 


Reigingsgaden Nr. 437 


3 — — 


T lcTnlrU 


btore Kongensgaae iNr. 




E. Gudmundsen, cand. chirurg 


Söetatens Hospital .... 


10 - — 




Skidenstræde Nr. 73 . . . 


5 — — 


W. Thorarensen, undir-canceiHsti 


Stóru Kjöbmagerg. Nr. o 


8 — 




Store Kjöbmagerg. Nr. 5 


5 — — 




Regenisen 








3 — — 


1 




5 — — 



5. Áskoran frá Rask til Daiia, að styrkja hið nýja íslenzka Bókmentafélag. 
Kaupmannahöfn 27. Marts 1816-. 

Alle goliske Folkefærd have for lang Tid siden begyndt omkaps med hinanden 
at samle og forklare deres Oldsager, for at bevare Mindet om Fædrenes Daad og 
Tidernes Afvexlinger, som er saa nöie forbundet med Nationalæren og saa væsentlig 
en Deel af Yidenskabelighed overhoved. Dc Danske have heller ikke staaet tilbage i 



Þessi Ijögur nöfn, hin scinuslu, hljóta að vcra rituö síöar á skrána, Jjví })eir þrír, I.aurus 
Thorarensen, I^laírnús Slophcnscn og Vii]\ Pclursson voru fyrst innskrifariir í stúdcnta tölu vlð 
háskólann 19. Oktobr. 1816, og ])óröiir Svciubjarnarson cnda ekki fyr cn 1817, cr kosníng 
hans í fclagií^ bókuð 7. Kovbr. J817. 

rrentaö eptir INyestc Skildcric af Kjöbenhavn 1816, 21. I\Iai (J^sv. 4Í, á 650-652 dálki). 



9 



J 



I 




cx^ 66 ^ 



denne Henseende, men det er besynderligtj at man haroverseet den herligste af disse 



heliige Levninger, og skjödeslöst overladl dem til den Alt fortærende Tid. Den herligste 
Levning af alle gothiske Folks Oldsager bör man vel med Rette kalde det gamle 
Sprog, som tílforn var almindeligt over hele Norden, hvori Brage fordum fortryilede 
Naturens Sön, Saga opflammede den unge Helt lil Snildhed og ædel Daad, for at ligne 
Fædrene, og endnu i vort eget Skjöd Runestenene forlælle os om Gorm den Gamle 
og Thyre Dannebod, hvoraf endehg vort nuværende Dansk er en Gjenlyd, lig en 
yndig Datter af en alvorligere og fuldkomnere Moder. Denne garale danske Tunge, 
uden hvilken vort nuværende Sprog, vor gamle Gudelære, Oldsager, ílistorie, Love og 
andre literaire Mindesmærker vilde være os en evig tillukt í3og, lever endnu, tales 
endnu af en Deel af vore Medborgere, Islænderne. Detle kan jeg bevidne af egen 
Erfaring, da jeg paa min Reise omkring Island i Aarene 1813, 14 og 15, overall har 
hört dem tale den til en, med llensyn tií Tidens Længde, utrolig Grad af Reenhed og 
Skjönhed, overalt seet dem iæse d^ gamle Sagaer om den heroiske Alder med Hen- 
rykkelse. íkke desmindre er Omgangen med Fremmede og Fattigdommen i Landet 
Skyld i, at baade Sprog og Literatur begynde at forfalde; det synes derfor ikke 
uværdigt det danske Folk, at række ílaanden til at vedligeholde denne herlige Arv fra 
Oldfædrene, saa at den , der vil begrunde og skildre vore Fædres Oprindelse, Be- 
drifter, Mindesmærker, Tænkemaade og hele Liv, tiliige bestandig kan forefinde deres 
Sprog levende. Hvormeget vilde ikke en Dyrker af Grækernes og Romernes Lite- 
ratur give , for blot et Öieblik at kunne tale med en Mand fra det gamle Alhenen 
eller Rom! — Adgangen til en lignende Nydelse for dem, der studere vor egen Oldlid 
og vor egen gamle Literatur, staaer endnu aaben, og burde vi spare en liden Op- 
offrelse for at kunne overlevere den til Efterslægten? 

Dette Sprogs og denne Líteraturs Vedlígeholdelse er ogsaa det eneste Middel 
til at udbrede Oplysning, befordre et bedre Landbrug og andre nyllige Foretagender 



paa Island, da det er det eneste Sprog, som Folket forstaaer, og altfor dybt grund- 
fæstet, samt Befolkningen i Landel allíor adspredt til, at man i mindre end et tusind 
Aar kunde haabe at indföre et andet Sprog, hvorvel det nuværende paa kortere Tid 
lettelig kunde fordærves, saa at Indbyggerne i Mellemtiden vilde savnc alle Fordele af 
Literaíur. Ogsaa af denne Grund synes det ikke upassendej at Danske bidrage til 
at udbrede Oplysning og Lyksalighed blandt Medborgerne, da enhver saa belydelig 
Deel af Fædrenelandet nödvendigviis enten maa forskjönne eller vansire det Hele i 
Verdens Öine. 

Jegvover derfor tröstigen at anbefale mine Landsmænd etSelskab, som forenede 
sig paa Island forrige Aar, i den Hensigt at arbeide paa Sprogets og Literaturens Ved- 
ligeholdelsej samt nytlige Kundskabers Udbredelse og Forbedringers Indförelse, ved at 
udgive paalslandsk nye Böger i allehaande Videnskabsgrene. DetteSelskab anmodede 




I 



67 yo 

mig om at skaffe Bidrag fra Danmark; i Vinler have ogsaa de herværende Islændere 
efter min hidbydelse forenet sig til at udgjöre en egen Afdehng af samme Selskab; 
men skjöndt et stort Antal havde tegnet sig paa Island, og næsten alle indfödte Is- 
lændere her i Byen, er dog Belöbet af Selskabets aarlige Indtægter ikke större, end 
at det, for at udrette noget Betydehgt, kunde trœnge lil den danske Ædelmodighed og 
Kjærlighed til Fædreneland og Videnskab. Selskabets Natur medförer, at dets Embeds- 
mænd maae vœre indfödte og dets Forhandlinger foregaae paa Islandsk; men det for- 
pligter sig, aarlig at aflægge Beretning om sine Foretagender paa Dansk, De som 
viile understötte det, anmodes at tegne deres Navn, Stand, Bopæl og Bidrag enten 
hos Professor Nyerup , boende paa Ilegentsen , eller hos Fuldmæglig Thorsteinson i 
Squaldergaden Nr. 195; ethvert Bidrag, stort eller hdet, aarhgt eller een Gang for aUe, 
modtages med Taknemmelighed , men saavel de indfödte Islænderes som Andres be- 
tragtes som frivillig Gave, der ikke erstattes ved Böger eller deslige, efterdi Sel- 
skabet ikke kan gjöre Regning paa Afsætning uden lil Íave Priser og meget seent, 
altsaa maa opoífre meget Belydeiigt for enhver Bogs Udgivelse. 

Kjöbenhavn, den 27de Marts 1816. 

R. Rask. 



6. Fyrsti fundur í deild hins íslcnzka Bókmentafélags í Kaupmanna- 
höfn 13. April 1816V 

Ár 1816 þann 13. Aprilis var fyrsta regluleg samkoma hins íslenzka 
félags í Kaupmannahöfn haldin á Turni samastaðar. Þetta félag var í öndverðu stiptað 
eptir boðsbréfum Undirbibliothekarii Rasks , úígefnum á íslenzku og Dönsku þann 
[l.Januar og 27. Marts 1816]-, uppá hvert hið fyrsta fiestallir íslendíngar hér í staðnum, 
er iðka eður iðkað hafa bókmentir, einnig aörir merkismcnn, höfðu teiknað, lofað að 
styrkja þetta td bókmenta útbreiðslu og viðurhalds á íslandi stiptaöa félag, og þannig 
gjört sig að þess reglulegum limum. Hið danska boösbréf er ællað til að sýnast 
mikilsmetnum dönskum embæltismönnum , og öörum megandi vísinda-elskurum, er 
vilja styrkja félagsins augnamiö með peníngatillögum. 

Ilið þannig stiptaða félag, sem stofnaö er eptir dæmi eins annars, er í 

r 

fyrra var hölðaÖ á Islandi , og heíir sinn eiginlega aÖseturstað í Reykjavík , hafði 



') Prcnlnö eplir fundiibók dcildarinnar í Kaupmannaliöfn , og er þnö hinn fyrsti fundur scni bók- 

íiöur cr, nieö hciidi liins þávcranda skrifara dcildarinnar, prófessors Finns iMan^nússonar. 
2) [] cyöa í fundabókinni. 



9*^ 



r 



^ 68 ^ 

eiginlega sína fyrstu samkomu lil að velja embættismenn og tala sig saman um þann 
haganlegasta máta (il samníngs og lögleiðslu nauðsynlegra samþykkta, í^ann .30. Martii, 
á sama stað og nú, hvar 33 meðlimir voru nálægir. Þar öllum kom þá saman um, 
að nauðsynlegt væri að kjósa íbrseta, fjárhirði og skrifara, til að stjórna félagsins 
efnum, að svo miklu leyti þeim eptir lögunum kynni að tilkoma, var þessi kosníng 
fyritekin. Til félagsins formanns var þá kosinn, með lángflestum atkvæðum, þess 
eiginlegi höfundur, Undirbibliothekarius Rasmus Kristján Rask, og í fyrstu með jafn- 
mörgum atkvæðum lil fjárhirðis ílegimentsqvarterraeistari Grí mur Jó ns s on og 
Grosserari Kjartan Isfjord. Vegna jafnrar tölu atkvæðaana var valið á ný fyrirtekið, 
og varð þá velnefndur Regimentsqvartermeistari , hér sjálfur nálægur, félagsins fjár- 
hirðir eptir atkvæðafjölda. Loks var fyrirtekin kosníng skrifarans; varð hún í fyrstu 
jöfn um Rentukammer-fulimektugan BjarnaÞorsteinsson og Prófessor Finn Magnús- 
son; hún var því endurnýjuð á sama hátt og fyr; hljóðuðu þá fleiri atkvæði um 
þann síðarnefnda, og varð hann þannig félagsins skrifari. Félagsins forseti lofaði 
þvínœst að semja framvarp til samþykkta þess, og láta það herast um kríng meðal 
limanna, að þeir gætu sett þær athugasemdir þarvið, er þeim virtust nauðsynlegar, 
út á spázíunni. 

Þeir nú samankomau meðlimir yfa'veguðu þvínæst það fyrrumgetna af forset- 
anum samda og meðal hinna um borna lagafr u m varp, og þær athugasemdir, er 
nokkrir af limunum höfðu gjört þar við. Þeir ályktuðu sameiginlega, að það í þessu 
framvarpi, er viðkemur sambandi þeirra tveggja félaga hér í Höfn og á íslandi, verði 
ei lögtekið fyrst um sinn, fyrri en það sé auglýst félaginu á íslandi og þess 
meiníng sé heyrð, að því búnu áskilur félagið í Ilöfn sér rétt til að fella sína ályktun 
hérum á nýrri almennri samkomu. I*ær aðrar ákvarðanir, er í frumvarpinu sianda, 
eru hér lögleiddar með atkvæðafjölda, svoleiðis sem nú hér á staðnum er ritað á 
skjalið sjálft. ' 

Þvínæst var fyrirtekin kosníng Vara-forseta , -féhirðis og -skrifara; til Auka- 
eður Vara-forseta var með atkvæðafjölda kosinn Rentukammer- fullmektugur lijarni 
Þorsteinsson , tii -féhirðis Grosserari Kjartan Isfjord og tii -skrifara Ganceliisti Vigfús 
Þórarinsson. 

Þessu næst var talað um, hvert skrif vœri nauðsynlegast að útgefa fyrst um 
sinn á félagsins kostnað; kom þá ölluui saman um, að bezt vœri að láta taka saman 
og prenta Agrip af landaskipun, ef kostur væri tii að fá það samið, og að ráð- 
stöfun hérum yfirlátist forsetanum. í þetta sinn voru 1 1 félagsUmir nálægir. 

R. Rask. 

F. Magnússon. 




7. Fyrsti fundur í deild hins íslenzka Bóiímentafélags í Reykjavílc 
1. August 1816^ 

Árl8I6, fimludaginn þann l.August, var í Reykjavík almennur fundur áhrær- 
andi grundvöllun þess íslenzka bókmentafélags á íslandi, eptir skriflegri innköllun 
dómkirkjuprests síra Árna Ilelgasonar, dagsettri 16. f. m., útgefinni að tillilutun fe- 
lagsins uppliafsmanns og núverandi forseta félagsíns í Kaupmannahöfn, bókahirðis 
R. Rasks, hvertsiíjal er viölagt Protokollnum. Allir þeir innkölkiöu, sem eiga heima hér 
1 Reykjavík, hafa teiknað sín nöfn á fyrirkalliö og mættu, að tveim fráskildum. Annað 
fyrirkall er augiýst félagsins hmum á Álptanesi, en enginn þaðan mætir. Það af 
félaginu í Kaupmannahöfn nú aö miklu leyti samþykkta lagafrumvarp var fram lagt, 
ásamt því fylgjandi þreföldum atkvæöum félagslima í Kaupmannahöfn um nokkur þess 
atriöi. IJæði þessi skjöl hafa gengið um kríng meöal allra félagslimanna hér í Reykja- 
vík og á Áiptanesi, án þess aö nokkur þeirra hafi gjört atliugasemd þarvið, eptir 
ósk þeirri sem þarum var framsett í fyrirkallinu. Þeir samankomnu meðlimir fyrirtóku 
þvínæst kosníng félagsins embættismanna og fyrirmanna, samkvæml lagafrumvarpinu, 
og voru þannig valdir meö flestum atkvæðum: til reglulegs forseta dómkírlijuprestur 
Árni Uelgason; lil skrifara: sýslumaöur Halldór Thorgrimsen, og til fjárhirðis: 
landfógeti Siguröur Thorgrimsen. Að því loknu voru á sama hátt kosnir til 
annara fyrirmanna eða félagsins embættismanna í hinna forföUum, til aukaforseta : 
Justitsráö Isleifur Einarsson ; ti! aukaskrifara : Assessor Bjarni Thorarensen, og til 
aukafjárhirðis: Lektor Jón Jónsson. Félagsins þannig völdu nú hér til staðar verandi 
reglulegu embættismenn og aðrir nærverandi félagsins limir komu sér saman um, að 
önnur almenn samkoma haldist sem fyrst að forsetans ráðstöfun, lil að velja félagsins 
embættismenn annarstaðar í landinu, og til endilegrar löglekníngar þess samþykkta, 
svo að félaginu í Kaupmannahöfn veröi gefin nægileg ávísun um þess grundvöllun og 
viðtektir. Kríngumstæðurnar leyfa ekki aö tilkalla fleiri félagslimi úr fjarlægum hér- 
uðum, og þaö viröist ei heldur nauðsynlegt, þar enginn hefir gefiö neina því viövíkj- 
andi ósk eður atkvæði til kynna. 

Ár, dag og stað sem fyrr greinir. 

A. Helgason. 

ö. Thorgrimseni 



) Prentað eptir uppskript, semj'orseti (Jeildarinnar ú Íslandi, Pétur bisUup Potursson licíir staöfcst, 
cptir fundabóU deildarinnar á Islandi. 



i 



1 



^ 70 }x> 

8. Bréf frá síra Árna Ilelgasyni^ forscla í cleildinni á íslandi, lil Rasks, 
um fyrstu fundi og atliafnir Bókmentafélagsins á Islandi. Reykjavík 
15. August ]816\ 

Reylijavík þann 15. Au^. 1816. 

Hér innlagt bréf var eg búinn að skrifa þér, elskulegi vinurl fyrir nokkrum 
dögum, síðan hefi eg veríö að slússa við ýmisleg embættisverk, og einkum við félag 
okkar, og samt verður ei stórt ágengt með þess efni. Vor fyrsti félagsfundur var 
haldinn fyrsta Augustj eins og (eg) skrifaöi þér, á honum voru einasta valdir em- 
bcEttismenn; í dag var, þess annar fundur, og á honum eru lög þín viðtekin, bartnær 
án umbreytíngar, nema hvað Scheving ætlar að gjöra nokkrar athugasemdir við stílinn; 
af því sérðu þá undireins, að það, sem ykkur ytra berst á milli, verður eptir því sem 
þú óskar, með þeim mismun, að svo lengi sem þú ert uppi áttú að skera úr þar 
sem jafn verður atkvæðafjöldi, eptir sem mestu menn vorir kjósa; og það er sameigin- 
leg ósk nú um sinn, aö pi'entað verði alit ytra, þó við hér ráðum hvað prentast 
skuli annaðhvort ár; eru til þess margar orsakir, aö fleslir vilja þetta: 1™ er sem 
stendur ei hægt að vanda allt sem bezt, þar sem ei nema eitt prentverk, ei hið full- 
komnasta, er tiL — 2(io eru flutníngar á bókum torveldari héðan yfir land, heldur en 
frá Kaupmannahöfn lil ymsra landsins hafha. — 3io eru hkindi til, að meir kosti að 
láta hér prenta en ytra; og — 4to svo er ekki vegur lil, ef félagið fengi nokkurn 
höfuðstól, að setja hann hér á rentu. Með límanum kunna þessir örðugleikar að 
mínka, þó eg sjái litla von til þess. 

Á fundi voruni í dag voru og kosnir umboðsmcnn í hverri sýslu suður og 
vesturamtsins, sem eru þessir: 

í Skaptafells sýslu, sýslumaður Jón Guðmundsson á Vík; 

í Rángárvaila, prófastur síra Steingrímur á Odda; 

í Árness, Jón Jónsson á SkáihoUi, authoriséraður sýslumaður; 

í Gullbríngu og Kjósar sýsiu fyrir utan Reykjavík, stiptprófastur Markús Magnússon 
á Görðum ; 

í Snæfellsness, prófastur síra Guðmundur Jónsson á Staðaslað; 
í Mýrasýslu, sýslumaður Pétur Ottesen ; 

í Stranda sýslu, prófastur síra Hjalti Jónsson á Staö í Steingrímsfirði; • 

í ísafjarðar sýslu, sýslumaður Ebenezer Þorsteinsson, 

og Darðastrandar, sýslumaður Guðbrandur Jónsson á Selárdal. 

Dala og Borgarfjarðar sýslur mættu afgángi, því í annari eru tveir félagslimir, 
en í hinni fjórir, og tillag úr báðum hérumbil 2 rd. ; þó er stúngið uppá, ef til kemur, 
síra Bjarna Arngrímssyni í Horgarfjarðar og síra Gunnlaugi Gunnlaugssyni á Kvenna- 

'3 Prentað eptir rrumritinu, sem er í skjöluni deildarinnar í Kauprnannahöfn. 



<x< 71 ^ 

brekku í Dala sýslu. í norður-amtinu hefi eg beðið amtmann Thorarensen að kjósa 
umboðsmenn, og það mun hann pjöra, og tengdasonur hans, sýshimaður Melsteð, 
hefir umboð í allri Múlasýslu. Áður en þelta gjörðist í dag var eg búinn að skrifa 
til hérumbii þessum sömu, og hafði beðið þá innkalla, en ekki er enn komið nema 
úr Múla-, SkaptafeUs- , Ráagárvalla- , ísafjarðar-, Gullbríngu- og Kjósar sýslum, að 
fáum undanteknum, nokkuð úr Árness-, Mýra- og Borgarfjarðar sýsiiim. Amtmaður 
Thorarensen mun gjöra skil fyrir fjórum Noröurlands-sýsium ; en mig furöar, að ekkert 
kemur úr Darðastrandar sýslu, hvar þó var iofað tökiveröu. Yfir þá sem borgaö bafa 
mun landfógeti sendaþer registur, en ekld veit eg hvort (eg), þángaö til Finsen fer, get 
fengiO uppsltrifaðan lista yfir alla vora svo köUuðu félagsiimi, og salt að segja, svo 
veit eg ei hvort lil nokkurs er aö telja aðra en þá, sem standa í skihim, og þú munt 
sanna aö þeir veröa miklu fœrri en hinir, er liafa nafniö aö sönnu etc. — Eg vænli þér 
viröist nauðsynlegt að prenta hsta yfir félagslimi hér. Mér sýnist það óþarft, og ekki 
heldur hægt aö koma því við; menn falla frá ýmislega, kannske bælast við, svo yrði 
næstum því árlega aö prenta þenna lista, og þaö kostar nokkuö. Mun ei duga aö geta 
embættismanna og umboðsmanna hér og þar, og summu þess innkomna styrke? — 
IJitt lengir og tælir, því komi ei með skilum inn hið lofaða, svo þykir máske verða 
ódrjúgt í höndum þeirra, sem með fara. Menn sækja dræmt fundi vora, þó voru 
fleslir í dag af Alptanesi, en þess færri úr höfuðstaönum ; annríkiö er svo mikiö, 
getur og verið það sé, þegar allt verður að gjörast í einu, sem hefði mátt taka fyrir 
smásaman, og hræddur er eg um aö búinn veröi (eg) aö fá nóg viö þessi störf um 
þaö árið er úli, ef eg tek ei í tíma þá reglu: ,játtu allt fiakka, sem vömbin veltist". 

Með Finsen mun eg senda þér lög þín, með Scbevings atbugasemdum yfir 
stílinn á þeim, er mér viröist samt góöur, en þó svo, að ei væri af vegi að færa sér 
þær sumstaöar í nyt. Landfógeti skrifar þér þá, og sendir meö Overkrigscommissair 
Grími þá innkomnu penínga; máske eittbvað verði þá komið í viðbót. Og nú bætti 
eg, fel þig forsjóninni í þér eða fyrir utan þig, en bróður minn Einar henni og þér, 
og umfaðma þig í anda, vinn sinn vinur 

A. Helgason. 



9. Boðsbréf deilclar hins íslenzka Bókmentafélags í Kaupmannahöfn lil 
presta á íslanclij um að semja s óknalýsíngar^ til undirbúníngs á 
almennri lýsíng Jandsins. Með þar til hcyrandi spurníngum. Kaupmanna- 
höfn 30. April 1839. 

Það er harðla áríðandi hverri þjóö, að þekkja til hlítar land það sem hún býr 
í, og ástand sjálfrar sín í öUulilliti; en það getur bún því að eins, að rétt og greiní- 



é 

t 

l 



1 



o-^ 72 ^ 



leg lýsíng á landinu og þjóðinni hafi verið samin og sett á bækur, er síðan komi í 
almenníngs hendur. Vér íslendíngar höfum ekki híngað til eignazt neitt þesskonar 
rit um land vort og sjálfa oss, því það sem ritað heflr verið í þessari grein, er víða 
á dreif í bókum og brefasöfnum, og mundi ekki heldur lirökkva mikið til nákvæmrar 
lýsíngar á landinu og þjóöinni, þólt það væri allt komið á einn stað. 

Deild hins íslenzka Dókmentafélags í Kaupmannahöfn hefir ásett sér að bæta 
úr þessu eptir mætti, og hefir í því skyni falið oss á hendur fyrst um sinn, að safna 
öllum skýrslum, er vér getum fengið, fornum og nýjiim, til nýrrar og nákvæmrar 
iýsíngar á íslandi, er síðan verði samin og prentuð á kostnað félagsins. Yér höfum 
allan vilja til að leysa þetta starf sem bezt af hendi; en oss getur þá að eins auðnazt 
það, að landar vorir, er vér leitum upplýsinga hjá, bregðist sem bezt undir það, 
hver með öðrum. Vér leyfum oss nú að senda yður fyrirspurnabréf, samhljóða þeira, 
er vér jafnframt sendum ölhim próföstum og prestum á landinu, og erum þess fuUör- 
uggir, að þér auðsýnið félagi voru og oss þá góðvild, að svara spurníngum vorum 
sem bezt og greinilegast, að svo miklu leyti sem þær geta átt við yðar prestsumdæmi, 
og sjáið ekki í fyrirhöfnina, sem raunar er töluverð, en lítið heldur á hitt, að félagi 
voru er það ómissandi, eigi fyrrnefnd lýsíng á fslandi að verða svo skýr og áreiðanleg, 
sem vér gjarnan vildum. 

Endist yður ekki hið næsta sumar 'lil að svara spurníngum vorum eins vel og 
þér munduð kjósa, biöjum vér yður að senda oss seinna það sem á brestur, og 
leggjum vér á yðar vald, hvort þér vilið heldur svara beint áfram hvcrri spurníngu 
fyrir sig, eður semja sjálfir lýsíngu á prestsumdæmi yðar, og hafa þá svo mikla 
hiiðsjón af spurníngum vorum , -sem við verður komið , en senda oss síðan þessa 
lýsíngu eins fljótt og orðið getur. Og svo þér getið hérumbil séð, hvernig skipulag 
bókarinnar muni verða, og raðað svo niður eptir því efninu í sóknarlýsíngu yðar, 
leyfum vér oss að nefna hin helztu alriði hennar, í þeirri röð, sem oss finnst þau 
eigi að verða, og deild félags vors í Kaupmannahöfn hefir látið sér vel iíka. 



i. 



1. Áfstaða og stærð landsins. 

2. Landslag (OrograpJne). 

Fjallaskipan (fjallgarðar, einstök fjöll, 

hálsar og heiðar, o. s. frv.). 
Héruð og dahr, strandir, nes og eyjar. 
Eldfjöll, eldgos, jarðbrunar, hraun. 
Um uppkomu og myndun landsins. 



Haf og vötn. 
Hafið. 

Fióar, firðir og víkur. 
Um uppsprettur (hveí'nig vatn sprettur 
af jörðu). 





73 



4. 



Rennandi vötn. 
Slöðuvöln. 
Hverir og laugar. 
Ölkeldur. 

Veðráttufar og loptslag. 
Vindar. 

Regn (skriður, jarðföU). 
Snjór (snjóflóð). 
Jöklar. 
Uafís. 



Hili oí? kuldi. 



Segulmagn. 



Rafurmagn (skruggur, hrævar eldur), 
Loptsjónir (noröurljós, stjörnuhrap, 
vígahnettir, o. s. frv.). 

5. Frá auðæfum náttúrunnar: 

Jarðverur (sleinar, málmar, o. s. frv.). 

Jurtir, 

Dýr. 

6. Frá kynferði og eðlisfari þjóðarinnar. 



11. 



1. Landsbygð, alU í frá landnámalíð. 

2. Læknisdæmi. 



3. Veraldleg skipan, alU í frá landnámalíð 

4. Andleg skipan, alU í frá landnámatíð. 



IIL 



A. 
B. 



Uppruni og forlög þjóðarinnar (almennt yfniit). 

tjóðarlýsíng. 
L Likamleg efni: 

1. Bjargrœðisvegir. 

2. Kunnátta og handiðnir (Industrie). 

3. Kaiipverzlan. 

r 

4. Jþróltir. 



€. 



Landsljornarsngan. 

1. Stjórnarlögun (Forfatning) , 



IL Andleg efni: 
1; Mál. 

2. Bókmentir. 

3. Listir. 

4. Siðferði. 

5. Trúarbrögð. 

2. Stjórnarathæfi (Forvaltning) : 
a. veraldlegt. b. andlegt. 




Af þessu yfirliii sjáið þér, að felag vort ætlast lil að bók þessi verði býsna 
yfirgripsmikil. Það er nú að miklu leyti komið undir góðvild yðar og annara, sem 
ver höfum orðið að mæða með fyrirspurnum vorum, hvort hún getur á sínum tíma 
orðið svo af hendi leyst, að hún verði felagi voru og fósturjörðu til gagns og sóma, 
og öHum innlendum sem útlendum íslands vinum til nytsamlegs fróðleiks og skemtunar. 

í umboði hins íslenzka Bókmentafelags deildar, 
Kaupmannahöfn þann 30ta dag April-mánaðar 1839. 

Finnur Magnússon. Jónas Hallgrímsson. Konráð Gíslason. 

Brynjólfur Pétursson. Jón Sigurðsson. 

Til 

Berra (N. N.) 



10 



cx^ 74 

SPURNÍNGAR TIL SÓKNALÝSÍNGA PRESTA OG PRÓFASTA Á ÍSLANDL 

1. Hver eru takmörk sóknatinnar (sóknanna) á alla vegu? 

2. tlver eru þar fjöll, hálsarj heiðar eða felF? hvernig eru þau áföst öðrum fjöllum 
eður sín á miili? í hverja átt liggja þau hvert um sig, og hvar enda þau? — 
Ef þau koma úr öræfum — hvað heita þá öræfin á bak viö þau, svo lángt sem 
menn þekkja, og hvernig er þeim háttað? — hvernig er hvað af þessu lagað eður 
úllítandi (hátt eður lágt, bratt eður óbratt, klettótt, bert eður grasi vaxið)? 

3. Elverir eru þar jöklar við bygð eður í öræfum, og hvernig liggja þeir? eru þeir 
hájöklar, falijöklar eður skriðjöklar? eru þeir gengir? aukast þeir svo menn viti, 

■ 

og í hverja átt? 

4. Hverskonar klettar eru þar í fjöllum (blágrýti, móberg, stuðlagrjót o. s. frv.)? og 
sé þar meir en einskonar grjót, hvernig liggja þá lögin? 

5. Eru þar nokkurstaðar , svo menn viti, málmar eður merkilegar steinategundir í 
klettum eður jarðlögum? og hverjar^ ef eru? 

6. Eru þar nokkrar leifar í jörðu, svo menn viti, af fornaldar jurtum eður dýrum 
(t. a. m. surtarbrandur , steinkol, skeljar o. s. frv.) og hvar, ef eru? og hvernig er 
jarðlagið kríngum þær? 

7. Eru þar brennusteinsnámur, og hvar, og hvernig er þeim háttað, og hvernig eru 
þær notaðar? 

8. Hverir eru þar dalir (aðaldalir og afdalir)? hvernig iiggja þeir? og hvað heldur 
að þeim? 

9. Hver eru þar nes (höfðar, múlar, o. s. frv.)? og hvernig liggja þau (í hverri röð, 
í hverja átt o. s. frv.)? 

10. Hverjar eru þar eyjar, bygðar og óbygðar? hversu stórar eru þær hver um sig, 
■ og hvernig lagaðar? í hverja átt og hvernig liggja þær hver frá annari og frá 

meginlandi? 

11. Hver eru þar eldhraun? hvaðan eru þau komin? hvar liggja þau (takmörk þeirra 
á alla vegu)? hversu stór eru þau eptir ágizkan? eru nokkrar gjár í þeim merki- 
legar, eða hellrar? og hvernig er þeim varið? hvað vita menn um uppkomu og 
aukníng hrauna? að hve miklu leyti eru þau ber eða gróin? grær þar gras eða 
skógur? 

12. Hvar eru þar aðrir hellrar? og hvað heita þeir? hve stórir eru þeir? og að hverju 
leyti eru þeir merkilegir? 

í3. Hverir eru þar skógar, hversu stórir og hversu góðir? fer þeim fram eða aptur, 



Jar sem fjöll, vaínsföll, bæir, eður annað hafa (eður hafa haft) fleiri nöfn en eitt, biðjum 
vér, að þau ecu skilmerkilega ti! greind. 



r 



t 




cx^ 75 )>« 

og hvað veldLir því? Vex þar nokkur annar viður (lil að m. reyniviður) og iivar, 



og live mikiU? 

14. Hvernig er þar landslag, yfirhöfuð að segja (votlent eða þurlent, slétt, móólt, 
melótt, eyðisandar o. s. frv.)? 

15. Dver hefir þar orðið breytíng á landslagi síðan landnámatíö, svo sögur favi af? 

16. llverir eru þar firðir og víkur, og hver eru þar sund? hvernig liggur það aUt og 
í hverri röð? (lengd og breidd eptir ágizkun). 

17. Hvar eru þar hafnir og beztar lendíngar? hverir eru kostir og ókostir þeirra? 

18. Hvar eru þar rastir, boðar, grynníngar, rif eða sker? er þar útgrynni eður að- 
djiipt? aukast þar grynníngar svo menn viti? 

19. Ilver eru þar rennandi vötn, stór og smá? hvar hafa þau upptök sín? hvar renna 
þau, og í hverja átt? eru þau vatnsmikil, straung, lygn, og hvernig eru þau yör- 
ferðar? hverir eru í þeimfossar, og hvernig lagaðir (breiöir, háir, beinir)? Hvernig 
er farvegi hátlað (gljúfur, bakkar, eyrar)? að liverju leyti hafa þau breylt farvegi 
sínum svo menn viti? hvar eru ú þeim helztu góð eða hœttuleg vöð eða brýr, 
kláfar eða ferjur, og hverjar lögferjur? hversu djúpar eru þar stórár viö sæ , og 
hafa menn sögur af að skipum hafi verið lagt upp í þær, og hvert? 

20. Hver eru þar stöðuvötn, og hve stór, og hvar hggja þau? Eru í þeim eyjar, og 
hverjar eru þær, og hversu er þeim háttað? 

21. Hverjar eru þar laugar, hverir, ölkeldur, og hvar, og hvernig er þeim háttað? 

22. Er þar veörasamt? og af liverri átt, og um hvern tíma árs, mest eður minnst? 

23. Er þar rigníngasamt? eður þurkasamt? og af hverri átt mest eöur niinnst? og 
hvernig hagar því eptir árslímum? 

24. Er þar snjóvasamt á vetrum? og af hverri átt mest eöur mlnnst? 

25. Hver átt er þar köldust, og hver heitust? 

26. Hvort er þar nokkur regla í veðráttufari, svo menn haö tekið eptir — til að 
mynda: að sama eður h'kt veður gángi þar ár eptir ár um sama leyti? 

27. Yeröur þar vart við reiðarþruraur , og hversu opt, og um hvern tíma árs er það 
gjarnast? i hvaða veðri? Heör þar orðið grand aö iopteldi svo menn viti? 

28. Sjást þar nokkrar serlegar loptsjónir, eður með hverju móti? 

29. Kemur þar hafís? og eptir Iiverju hafa menn tekið um aðferð hans og eöli og 
aöeiöíngar? 

30. Hverir eru þar bœir (og hjáleignr) eptir bæjaröð? í hverja átt og hversu lángt 
liggja þeir hver frá öðrum? hvar stendur hver þeirra (til a. m. undir hverju fjalli, 
við hverja á, fjörö eða vík, o. s. frv.)? hver er dýrleiki hverrar jaröar? hvernig eru 
landskostir hverrar jaröar (útigángur, heyskapur, o. s. frv.)? hverir eru helztir ókostir 
jarða? ligfija þær undir áföllum, og hverjum (skriður, snjóflóð, landbrot, sandfok, 
0. s. frv.)? að hve miklu leyti vita menn til þær haö gengiö af ser? eöur batnað? 



10* 




4 



(x< 76 yo 




31. Hverir bæir eiga þar selstöður, og Iivar? hverjar þeirra eru notaÖar, og hversu 
lengl? hverjar eru niður lagðar, og hvenœr, og hversvegna svo menn viti? 

32. Hvar eru þar afréttarlönd (eru það almenníugar eður h'ggja þau undir einstakar 



og hvar, og hvenær haldnar, og hvaðan til sóktar? 
33. Hver er þar veiði til lands og sjáfar (selveiði, allskonar fiskiveiði , fuglveiði, 



veiðisiööur? Hver eru þar fiskixniö, hákallamiö, nótlagnir, netalagnir, lóðamið? 
hver eru þar fuglabjörg, og hvernig er þeim háttað? 

34. Um hvern árslíma eru veiðar stundaðar, og með hverjum hæltí? fer þeim aptur 
eða fram? 

35. Hvað vita menn þar Ijósast um aUar fiskigaungur? 

36. Hvenær koma og fara farfuglar þar vor og haust? 

37. Hver eru þar önnur hlynnindi (eggvarp^, dúntekja, fjaðratekja, lundatekja, rekar, 
grasatekja, sölvatekja, meltak, mótak, hvannatekja, berjatekja, litunargrös o. s. frv.) 
og hvernig eru þau notuð? fara þau vaxandi eður mínkandi? 

38. Eru þar eyðijarðir, og hverjar, og hvar, og hvernig og hvenær hafa þær lagzt 
í eyði? 

39. Hver eru þar nýbýh, og hvenær upp tekin? 

40. Hvar liggja alfaravegir um sóknina, og úr henni í aðrar sóknir á alla vegu; (fjall- 
vega iengd eptír ágizkun) ? — Vegabætur : ruðníngar , brýr , vörður , sæluhús 
0. s. frv.? — Torfœrur: hvernig þeim sé vavið, og hvort úr þeim verðv bæU; 
(áfángastaðir á fjallvegum)? hverir bœir standa næstir fjallvegum beggja vegna? 

41. Hvar er kirkjustaður (annexía eður prestsetur)? 

42. Hvar hafa veriö kirkjur eða bænhús, sem nú eru aftekin? og hvenær hafa þau 
lagzt niður? og hverir bæir hafa átt þángað (kirkju-) sókn? 

43. Hverjar (kirkju-) jarðir liggja til kirkjunnar? og hver ítök? 

44. Hver er lénsjörð prests (á þíngabrauðum)? 

45. Hversu opt skal messu á hverri kirkju? 

46. Hverjar eru þar kristfjárjarðar, fátækrajarðir eður aðrar jarðir til almennra þarfa? 
hver hefir umsjón þeirra? hve mikið er afgjald þeirra, og til hvers er því varið? 
hvernig eru þær til komnar, svo menn viti? 

47. Hverir bæir eru þar reisuglegastir og bezt húsaðir? Nota menn þar rekavið eður 
iunlenda skögarapta til húsabyggínga? 

48. Hver eru þar kauptún? hversu fjölmenn eru þau? eru þar mörg kaupmannasetur? 
hverir búa þar fleiri en kaupmenn? hver eru þar (eður annarstaðar í sókiiinni 



') Eiu þar hlaðnir varphólmar, af hvcrjum? 



jaröir, og hverjar þá)? hverjar sveitir hafa þar upprekstur? hverjar réttir eru þar, 



hreindýraveiði, refadráp) og hver er veiðiaðferð við hvert um sig? 



Hvar eru 




hróf handa þiljuskipum? hvar liggja þau, og hvernig er þeim varið? hve mörg 
erii þar (í kaupstaðnum) sleinhús, limburhús, torfhús? hver eru þar fiskitökuhús 
eður önnur hús utan kaupstaðar, er liggja undir kaupstaðlnn? 

49. Hverir eru þar bjargræðisvegir? hverir af þeim eru arösamaslir, og hverir mest 
ræktir? 

50. Eru þar hafðar færikvíar? eru kýr hafðar inni á sumrum, eða hestar traðaðir? 
Eru þar höfð beilarhús á vetrum? tíðkast þar borgir eður önnur fjárhús? 

51. Hvernig er þar stunduð almenn jarðarækt, túngarðahleðsla, túnasléttun, greftir til 
vatnsaíleiðínga, skriðugarða hleösla o. s. frv.? 

52. Hvernig er þar stunduð kálgarða rækt, kartöplur eður jarðepli? 

53. Hvaö er þar haft til eldsneytis? 

54. Er þar nautfé eður sauðfé svo menn viti af útlendu kyni, og hversu arðsamt að 
liltölu við hið innlenda? 

55. Hvernig hagar þar allri vinnu, inni við og úti við? Hver er þar innivinna á 
vetrum og hver úlivinna? í hverri viku sumars er sláttur vanur að byrja og 
enda? 

56. Hverjar íþróttir eru þar tíðkanlegar (sund, skot, skíðaferö , skautaferö, ghmur 
0. s.frv.)? hverjar mest líðkaðar eður af hversu mörgum o. s. frv.? 

57. Eru þar leikin hljóðfæri, og hver og af hve mörgum? Þelíkja menn þar nótna 
saung? 

58. Hvað hafa menn helzt lil skemtunar? 

59. Hve margir eru þar skrifandi? 

60. Aldur og kyn þeirra sem ekki eru skrifandi? 

61. Hvernig er siðferði þar varið? í hverju er því helzt ábótavant? fer því aptur eöa 
fram ? 

62. Fer trúrækni þar aptur eða fram? eða þekkíng trúarbragðanna? 

•63. Eru þar læknar seltir af konúngi, eöur aðrir, og þá liverir, er leyfi hafa til 
læknínga? 

64. Eru þar yfirheyrðar yfirsetukonur, eða aðrar, er leyfi hafa til þeirrar iðnar? 

65. Hverir sjúkdómar eru þar almennastir? eru þar nokkrir sérlegir sjúkdómar (t. a. m. 
ginklofi, holdsveiki) og hverir? 

66. Hefir almúgi þar nokkur innlend meðöl við sjúkdómum, og hver (t. a. m. læknínga 
jurlir, jarðböð, sjáfarböö, laugar o. s.frv.)? 

67. Er kvikfénaður þar undirorpinn nokkrum sérlegum sjúkdómum? hafa menn nokkur 
ráö viö þeim, og liver? 

68. Eru þar nokkrar fornleifar, t. a. m. rúnar í hellrum eöur á björgum eður helium, 
einstakir steinar, eður forn letursluirður eður myndir á tré eður málmsmíði, 
ellegar önnur merkileg fornrit á bókfelli eöur vefnaði? ellegar fornar húsatóptir. 



1 



cx^ 78 )^ 



naust eða hróf, dómhn'ngar, garðlög, steinar (blótsteinar, hörgar, grettistök) eður 
haugar? 

69. Eru nokkrar fornsögur manna á milii, og hverjar? eður fáheyrð fornkvæði og 
hver? 

70. Hverjar fornleifar hafa fundizt þar (eða verið geymdar) svo menn vili, sem nú 
eru þar ekki framar, og hvað er orðið af þeim? 



10. Boðsbréf deildar hins íslenzka Bókmentafélags í Kaupmannahöfn til 
sýslumanna og annara íleiri á íslandi^ um að semja sýslulýsíng ar 
til undirbúníngs á almennri lýsíng landsins. Með þartil heyrandi spurn- 
íngum. Kaupmannahöfn 30. April 1839. 

Deild hins íslenzka Bókmentafélags í Kaupmannahöfn heíir ásett ser að láta 
prenta nýja og nákvæma lýsíng á íslandi, og hefir falið oss á hendur fyrst ura 
sinn að safna til hennar, og þareð felagið ekki hefir efni á að senda menn gagn- 
gjört út til íslands, til að feröast um ailt land, hefir það falið oss á hendur að skrifast 
á við þá menn úti á Islandi, sem vér vonuðum fróðleiks af um öil þau efni, sem 
bókin á að skýra frá, og engin nákvæm skilríki eru fáanleg um hér í borginni. 

Vér höfum nú sent öllum þeim bréf, sem vér Ireystum fremst lil að muni 
vilja og geta stoðað þetta fyrirtæki, og sérílagi öllum prestum og próföstum á land- 
inu; leyfum \ér oss að senda yöur það bréf og spurníngar til sýnis; en um suml 
er þar óspurt, sem vér getum hvergi fengið nema hjá yður, og ieyfum vér oss því 
að leita yðar um úrlausn spurnínga þeirra sem hér fylgja, og viðvíkja sýslu og sveita 
takmörkum o. s. frv. 

Vér erum sannfærðir um, að þér eins vel og vér sjáið, hversu þarfleg og 
fróðleg að slík bók mætti verða, ef hún væri vel af hendi leyst, og undir eins, að 
allir kostir hennar sera mest á ríður eru komnir undir því, að allir stoði félagið, 
hver í sinni röð, til þessa vandaverks; ver vonum því staðfastlega, að þér verðið vel 
við bón vorri, og hvetið aðra til hins sama, enda leggið á góð ráð, þar sem þurfa 
þækti, svo vér fengjum scm fróðlegasta og nákvæmlegasta skýrslu á öllu, spurðu sem 
óspurðu, sraáu sem stóru? skulum vér ekki spara neitt ómak til þess, að þær skýrslur 



79 



verði nolaðar sem bezt, svo bókin gæti orðið félagi voru og fósturjörð til gagns og 
sóma, og vinum þeirra innlendum sem úllendum til fróöleiks og skemtunar. 

í umboði hins íslenzka Bókmentafelags deildar 
Kaupmannahöfn þann 30ta dag April-mánaðar 1839. 

Finnur Magniisson. Jónas Hallgrírasson. Konráð Gíslason. 

Brynjólfur Pétursson. Jón Sigurðsson. 

Til 

Herra (N. N.) 



SPURNÍNGAR TIL SÝSLULÝSÍNGA SÝSLUMANNA Á ÍSLANDL 

1. Hver eru takmörk (N. N.) sýski á alla vegu? 

2. Ilver eru þar bygðarlög, svosem héi'uð, sveitir, dalir, hverfi o. s. frv., eptir röð, 
og hver eru takmörk þeirra? 

3. Eru takmörk sýslunnar hin sömu og prófastsdœmisins, eður hverju munar? 

4. Hverir eru hreppar í sýslunni, hvar eru þíngstaöir þeirra, og hver eru takmörk 
sérhvers hrepps á alla vegu? 

5. Eru þar nokkrar jarðir ætlaðar sýslumönnum og læknum til ábúðar, og hverjar, 
ef eru? 

6. Um vegu: Hvar Uggja alfaravegir um sýshma, og úr henni í aðrar sýslur á alla 
vegu? hversu lángir eru fjalivegirnir kallaðir? hverjar eru þar vegabætur: ruðn- 
íngar, brýr, vörður, sæluhús, o. s. frv.? hverjar eru þar torfærur og hvar á 
alfaravegum, hvernig er þeim varið, og hvort mundi verða úr þeim bœtt nieð 
tilkostnaði, og hve miklum, eptir ágizkun? 

7. Hvernig er búníngur alþýðu (karla og kvenna) í sýslunni? breytist hann, og á 
hvern hált? aö hverju leyti er hann frcmur, og að hverju leyti síður, en í öðrum 
héruðum landsins, sem þér þekkið til. 

8. Hversu margir sjóróðrarmenn sækja þar að jafnaöi fiskiver í aðrar sýslur á 
vetrum og vorum, og hvert? 

9. Hversu há var líundin í hverjum hrepp, hversu margir skattbændur, og hve mikið 
aukaútsvar, allt fyrir 10 árin seinustu, frá 1830? 

10. Hversu stórir voru hreppa-sjóðirnir fyrir 10 árum, og hversu stórir eru þeir nú? 

11. Hversu margir sveitarómagar voru í hverjum hrepp fyrir JO árum, og hversu 
margir eru þeir nú? 



i 



80 )>o 

12. Um veðráttufar og loptslag: Vér æskjum mikilega yður þóknaðist að semja handa 
oss almenna lýsíngu á því í yðar sýslu, og hafa þá^ eins og verður, hliðsjón af 
prestaspurníugum um þetta efni (22. — 29. spurníngu)? 

I 

11. Skýrsla um sýslu lýsíngar og sókna, sem eru í safni hins íslenzka 
Bókmentafélags 1866. 

i 

\. Norður-IVIúla sýsla. 

Sýslulýsíng: sýslumaður Ferdinand Valsöe, 6. Novbr. 1839. 

Skeggjastaðar sókn, síra Hóseas Árnason, Decbr. 1841. 

Hof í Vopnafirði, síra Guttormur Þorsteinsson prófastur, August 1840. 

Hofteigur og Brú, síra Sigfús Finnsson, 30. Decbr. 1840. 

Kirkjubær, síra Björn Vigfússon, 15. Decbr. 1839. 

Ás í Fellum, síra Benedikt I*órarinsson, 30. Septbr. 1840. 

Valþjófstaður (með korli), síra Stephán Árnason, 15. Oktbr. 1840. \ 

Hjaltastaður, síra Jón Guðmundsson, 31. Decbr. 1842. 

Eyðar, síra Bergvin Þorbergsson, 16. Decbr. 184K 

Desjarmýri og Njarðvík, síra Snorri Sæmundsson (1839). 

Klyppslaður og Húsavík, síra Guðmundur Erlendsson og kapellán hans síra Jón 

Auslfjörð, 18. Januar 1842. 
Dvergasteinn og Fjörður, síra Einar Hjörleifsson, 19. Oktbr. 1840. 

JI. Suður-Múla sýsla. 

Sýslulýsíng (á Dönsku), sýslumaður Johan Christopher Voigt, 30. Decbr. 1842. 
Skorrastaður, síra Benediki torsteinsson, 1. Oktbr. 1841. 
Hólmar, síra Blallgrímur Jónsson, í Novbr. 1843. 
Kolfreyjustaður, sira Ólafur Indriðason, í Septbr. 1841. 
Stöð í Stöðvarfirði, síra Magnús Bergsson, 31. Decbr. 1839. 
HeydaUr, síra Snorri Brynjólfsson, 4. Oktbr. 1840. 
Vallanes, síra Guttormur Pálsson prófastur (1840). 
Hallormstaður, síra Hjálmar Guðmundsson, Oktbr. 1840. 
Þíngmúli, síra Engilbert Þórðarson, 24. Jan. 1843. 
Berufjörður, síra Pétur Jónsson, 6. Septbr. 1840. 
Hof í Álptafirði, síra Jón Bergsson, 15. Oktbr. 1840. 



81 — ^ 

III. Skaptafells sýsla. 

Sýslulýsíng, sýslumaður Magnús Stephensen (1843). 
Stafafell, síra Björn Þorvaldsson (1842). 

Bjarnanes og Iloírell, síra tórarinn Erlendsson, 22. Decbr. 1840. 
Einholt, síra Jón Dergsson, 24. Decbr. 1839. 
Kálfafell í Feilshverfi, síra Þorsteinn Einarsson, 8. Oktbr. 1855. 
Sandfell og ílof, síra Páll Magnússon Thorarensen, 6. Juli 1839. 
Kálfafell á Síðu, síra Jón Sigurösson, 12. Juli 1859. 
Kirkjubœjar klaustur, síra Páll Pálsson, á hvítasunnu 1842. 
Ásar og Búland, síra Pétur Stephensen (1839). 

Lárigholt (Meðallands þíng), síra Brynjólfur Árnason, 24. Decbr. 1839. 
Þykkvabæjar klaustur, síra Sveinn Benediktsson (1840). 
llöföabrekka og Reynir, síra Jón Sigurðsson, í Marts 1840. 
Sóíheimar og Dyrhólar, síra Stephán Stephensen, 25. Juli 1839. 

IV. Vestmannaeyja sýsla. 

Sýslulýsíng, settur sýslumaöur A. Baumann, 16. Juni 1852. 
Kirkjubær og Ofanleiti (mcð korti), síra Jón Austmann, 17. Juli 1843. 

V. Rángárvalla sýsla. 

Sýslulýsíng, sýslumaður Magnús Stephensen, í Decbr. 1856. 
Eyvindarhólar, Steinar og Skógar, síra Magnús Torfason, 13. Januar 1840. 
Holt undir Eyjafjöllum (með korti), síra Markús Jónsson (1845). 
Stóridalur, síra Jón Jónsson, 23. Januar 1840. 
Fljótshlíðar þíng, síra Stephán Hansson (1844). 

Breiðabólstaður í Fljótshlíð, síra Jón Halldórsson, 28. Februar 1844. 
Kross og Vomúlastaðir (með korti), síra Guömundur Lassen (1840). 
Stórólfshvol og Sigluvík (með korli)^ síra Siguröur Gíslason Thorarensen, 29. Novbr. 
1839. 

Oddi, síra Ásmundur Jónsson prófastur (1840). 
Keldur og Gunnarsholl, síra Jóhann Björnsson (1840). 
Stóruvellir, Skarð og Klofi, síra Jón Torfason, 14. Januar 1841. 
Holta þíng, síra Sigurður Sigurðsson, 3. Juli-1840. 
Kálfholt, Ás og Háfur, síra Brynjólfur Guðmundsson (1840). 

VI. Árness sýsla. 
Sýslulýsíng, sýslumaöur Páll Þórðarson IMelsteð, í Marts 1843. 
Villíngaholt og Hróarsholt, síra Tómas Guðmundsson, 20. Oktbr. 1841. 



11 



Gaulverjabær og Stokkseyri, síra Jakob Árnason prófastur, 25. Februar 1840. 
Kaldaðarnes, síra Guðmundur Toríason, 2. Seplbr. 1839. 

Hraungerði og Laugardælar, síra Sigurður Gíslason Thorarensen, lO. August 1841. 

Ólafsvellir, síra Guöni Guðmundsson, 28. Februar 1840.' 

Stórinúpur (með korti), síra Guðmundur Vigfússon, í Februar 1841. 

Hrepphólar, síra Jón Högnason, 2. Februar 1840. 

Hruni og Túngufell, síra Jón Steingrimsson, I. Februar 1840. 

Torfastaðir, Brœðratúnga og Skálholt, síra Djörn Jónsson, 27. Decbr. 1840. 

Miðdalur og IJthh'ö, síra Páll Tómasson, 19. .Februar 1840. 

Mosfell, síra Halldór Jónsson, 10. Januar 1840. 

Klausturhólar og Búrfell, síra Jón H. Bachmann, í Februar 1840. 

Þíngvellir og Úlfljótsvaín (með korti), síra Björn Bálsson, 5. Februar 1840. 

Arnarbæli, Reykir og HjaUi, síra Jón Matthiasson, 31. Decbr. 1840. 

Selvogs þíng, síra Jón Vestmann, 21. Januar 1840. 

VII. Gullbríngu og Kjósar sýsla. 

Sýslulýsíng^ settur sýslumaður Þórður Jónasson, 31. Decbr. 1852. 
Staður í Grindavík, síra Geir Jónsson Bachmann (1841). 

Útskálar og Hvalsnes, síra Sigurður Brynjólfsson SiverLsen, 30. August 1839 og 

20. August 1841. 
Kálfatjörn og Njarðvík, síra Pétur Jónsson (1840). 

Garðar og Bessastaðir, síra Árni Helgason sliptprófastur, 15. Septbr. 1842. 
Mosfell og Gufunes, síra Stephán Þorvaldsson, í Februar 1855. 
Reynivellir, síra Sigurður Sigurðsson (1840). 
[vantar: Kjalarnes þíng; Reykjavík]. 

VIH. Borgarfjarðar sýsla. 

Sýslulýsíng, sýslumaður Valdemar Lassen, 31. Decbr. 1854. 

Saurbær á Hvalfjarðarströnd, síra Arngrímur Halldórsson, í Oktbr. 1839. 

Garðar á Akranesi, síra Hannes Stephensen, 1. Decbr. 1839. 

Melar og Leirá, síra Jakob Finnbogason, í Decbr. 1839. 

Hvanneyri og Bœr, síra Jóhann Tómasson, 30. Januar 1840. 

Lundur og Fitjar, síra Benedikt-Eggertsson Gudmundsen, 16. Februar 1840. 

Reykholt og Ás, síra Jónas Jónsson, 2. Februar 1842. 

IX. Mýra- og Hnappadals sýsla. 

Sýslulýsíng, sýslumaður Morten "Lund, í April 1840. 

Hvammur og Norðtúnga, síra Jón Magnússon, 8. Februar 1840. 



I 



t 



'■ >^ 83 

Stafholt og Hjarðaiiiolt, síra Ólafur Pálsson, í Áugust 1853. 
Borgarþíng, síra Páll Guðmundsson, 31. Decbr. 1840.. 
Staðarhraun, síra Guðlaugur Sveinbjarnarson, I. Mai 1840. 
Hítardalur, síra Þorstcinn Erlendsson HJalmarsen prófastur, 23. April 1840. 
Ilílarnessþíng, sira Vernharður Þorltelsson, i Februar 1841. 
Miklaholt og Rauðimelur, síra Brynjólfur Bjarnason (1839). 
[vautar: Gilsbakka og Síðumúlu]. 

X, Snœfellsness sýsla. 

Sýslulýsíng, sýslumaður Sigfiis Skúlason (1840). 

Staðastaður, síra Sigurður Jónsson, 6. Decbr. 1839. 

Dreiðuvíkur þíng, síra Ilannes Jónsson, í Marts 1842. 

Nesþíng, síra Þorgrímur Guðmundarson Thorgrimsen, 15. Februar 1840. 

Setberg, síra Einar Sæmundsson Einarsen, 18. Januar 1840. 

Helgafell og Djarnarhöfn, síra Jón Guðmundsson, 22. Februar 1842. 

Breiðabólslaður og INÍaifeyri, síra Jón Gíslason, 20. August 1842. 

XI. Dala sýsla. 

Sýslulýsíng, sýslumaður Kristján Skúlason Magnusen (1840). 
Snóksdalur og Sauðafell, síra Vigfús E. Reykdal (1854). 
Kvennabrekka og Vatnshorn, síra Djarni Eggerlsson, 29. Januar 1840. 
Hjarðarholt, síra Stephán Denediktsson, í August 1839. 

Hvamraur í Ilvammsveit, síra Jón Gíslason og síra torleifur Jónsson prófastar, 
í Seplbr. 1839. 

Skarðsþíng, a) síra Friðrik Eggertz (með uppdrætti), 1846; b) sýslumaður Krislján 

Skúlason Magnusen, í Decbr. 1842. 
Saurbæjarþíng, a) sýslumaður Krislján Skúlason Magnusen, í Decbr'. 1842; b) með 

hendi Jóns l'orleifssonar frá Uvammi, þáveranda slúdents (með uppdrætti). 

XII. Darðastr andar sýsla. 

I 

Sýslulýsíng, sýslumaður Guðbrandur Jónsson (1846). 
Garpsdalur, síra Djarni Eggertsson (1852). 

Staður og Reykliólar, síra Friðrik Jónsson prófastur, 31. Decbr. 1839. 
Gufudalur, síra Þorsteinn Þórðarson, 7. Januar 1840. 
Flatey og Múli (með tveim korlum), síra Ólafur Sivertsen, 1840. 
Drjámslækur og Ilagi, síra Hálfdan Einarsson, 22. August 1840. 
Sauðlauksdalur, síra Gísli Ólafsson, 24. Juni 1840. 



11* 



r ^ 



f 



H 84 



Selárdalur og Laugardalur, síra I*órður Þorgrímsson, 6. Juni 1852. 
Otrardalur, síra tórður Þorgrímsson, 30. Juli 1851, 

XHI. ísaíjarðar. sýsla. 

Sýslulýsíng, sýslumaður Þorkell Gunnlaugsson, 7. Septbr. 1839. 
Rafnseyri, síra Sigurður Jónsson prófastur, 13. August 1839. 
Álptamýri, síra Jón Ásgeirsson (1842). 
Sandar og Hraun, síra Bjarni Gíslason (1839 og 1840). 
Dýrafjarðar þíng, síra 'Jón Sigurðsson, 4. Januar 1840. 
öolt og Kirkjuból, síra Tómas Sigurðsson, i Marts 1840. 
Staður í Súgandafirði, síra Andres Ujaltason, 30. Decbr. 1839. 
Eyri ogHóll, síra Eyjólfur Kolbeinsson (eða kapellán hans Bergur Halldórsson) 1845, 
Ögur og Eyri (Ögur þíng), síra Magnús ÞórðarsoUj 20. IVlai 1854, 
Vatnsfjörður (ófLilIkomin), síra Arnór Jónsson prófastur (1842). 
Staður á Snæfjallaströnd, síra Benedikt Þórðarson, 28. August 1839. 
Staður í Grunnavík, síra TorQ Magnússon, 20. Septbr. 1840. 
Staður í Aðalvík, síra Jón Eyjólfsson, 16. Februar 1848. 
[vantar: Kirkjuból í Lángadal]. 

XíV. Stranda sýsla. 

Sýslulýsj'ng, settur sýslumaður Krisíján Skiilason Magnusen, 31. Decbr. 1848. 
Árnes, síra Sveinbjörn Eyjólfsson, í Decbr. 1852. 

Staður í Steingrjmsíirði, s/ra Sigurður G/slason (1840); Kaldrananes, G/sli 

Sigurðsson í Bæ, 10. Januar 1847. 
Tröllatúnga og Fell (með uppdræíti), sira Björn IJjálmarsson, 31. Decbr. 1839. 
Prestsbakki og Ospakseyri (með uppdrætti), síra Búi Jónsson prófastur, 20. Januar 

J845. 

XV. Húnavalns sýsla. 

Sýslulýsíng, sýskimaður Björn Auðunarson Blondahl, 20. Januar 1840. 

Staður í Hrútafirði, síra Þórarinn Kristjánsson, 13. Septbr. 1848. 

Staöarbakki og Efrinúpur, síra Eiríkur Bjarnason, 1840 (lýsíngin samin af síra 

Þorláki Stephánssyni). 
Tjörn, síra Ögmundur Sigurðsson, 28. Januar 1840. 
Vesturhópshólar, sira Sigfús Jónsson, í April 1858. 
Breiðabólstaður og Víðidalstúnga, síra Jón torvarðsson, 31. Juli 1839. 
Grímstúnga, síra Sigvaldi Snæbjarnarson, 30. Januar 1844. 
Undirfell, síra Jón Eiríksson, 11. Septbr. 1840. 



85>H. 



tíngeyra kiaiistur (með uppdrœtti), síra Jón Pétursson prófastur (1840). 
Hjaltabakki, síra Einar Guðbrandsson (1839). 
Auðlíúla og Svínavatnj síra Jón I*órðarson, 12. Aprií 1857. 
Blöndudalshólar (með uppdrælti), síra Sveinn Níelsson (1839). 
Bergstaðir, síra Páll Halldórsson (1841). 

Ilof og Spákonufell, síra Þorvarður Jónsson, 10. Februar 1840. 
[vantar: Melstað og Höskuldslaði]. 

XVI. Skagafjarðar sýsla. 

[Sýslulýsíng vantarj. 
Hvammur og Keta, síra Björn Arnórsson, 31. Decbr. 1839. 
Fagranes og Sjáfarborg, síra Jón Reykjalín, 8. Februar 1840. 
Ueynistaðar klaustur (Gísli Konráðsson samdi), 10. Februar 1842. 
Glaumbær og Víðimýri, síra Halldór Jónsson (Gísli Konráðsson samdi) , 10. F 

bruar 1842. 

Mælifell og IXeykiv^ síra Jón Konráðsson, 24. Oktbr. 1839. 
Goðdalir og Ábœr, síra Jón Denediktsson, Novbr. 1839. 
Miklibær í Blönduhlíð, síra Jón Jónsson (1839). 
Flugumýri og Hofslaðir, síra Jón Ilalldórsson, 6. Februar 1845, 
Bípur í Hegranesi, síra Jón Reykjalín, 11. Februar 1840. 
Hóiar og Viðvík, síra Benedikl Vigfússon, 10. Januar 1843. 
Hof og Miklibær í Óslandshlíð, síra Páll Erlendsson (1839). 
Barð og Holt, síra Jón Jónsson, 2. Februar 1841. 
Knappstaðir, síra Stephán l*orvaldsson, 25. Januar 1840. 
[vantar: Fell og Ilöí'ða]. 

XVÍÍ. Eyjafjarðar sýsia. 

SýsUilýsíng (á Dönsku), sýslumaður Bertel Ilolm Borgen, 15. Septbr. 1842. 

Hvanneyri í Siglufirði (með uppdrætti), síra Jón Sveinsson (1856). 

Kvíabekkur, síra Ólafur Í»orleifsson, 30. Novbr. 1839. 

Upsar, síra Baldvin Þorsteinsson, 8. Oktbr. 1839. 

Tjörn og Urðir, síra Árni Halldórsson (1840). 

Vellir (ófullkomin), síra Krlstján Þorsteinsson, 4. Juli 1854. 

Stærriárskógur, síra ílákon Jónsson Espóh'n (1839). 

Möðruvalla klaustur, síra Jón Jónsson (1840). 

Myrká, síra Gamah'el I*orleifsson, 6. Februar 1839. 

Bægisá og Bakki, sá*a Krislján l*orsteinsson, 18. Oklbr. 1839. 

Glæsibær, Lögmannshlíð og Svalbarð, síra Björn Jónsson, 12. Decbr. 1839. 



. ■ 86 

Hrafnagil og Múnkaþverá , síra Hallgrímur Hallgrímsson Thorlacius prófastur, 

31. Decbr. 1839. 
Mikligarður og Hólar, síra Jörgen Kröyer, í Juli 1840. 
Grund og Möðruvellir í Eyjafirði, síra Jón Jónsson, 10. Januar 1840. 
Saurbœr, síra Einar Hallgrímsson Thoríacius, 24. August 1840. 
Miðgarðar í Grímsey, a) síra Magnús Jóasson, 22. Juli 1839; b) síra Jón Jónsson 

Norðmann. 

XYHI. Þíngeyjar sýsla. 

Sýslulýsíng yfir nyrðri hkUann, sýslumaður Arnór Árnason, 17. Decbr. 1842. 

— yfir syðri hlutann, sýslumaður Sigfús Skúlason, 7. Februar 1844, 
Laufás, síra Gunnar Gunnarsson, 8. Oktbr. 1839. 
Höfði og Grýtubakki, síra Jónas Jónsson, 2. Februar 1840. 
Þaunglabakki og Flatey, síra Páll Haljdórsson, 30. Novbr. 1839. 
Þóroddstaðír og Ljósavatn, síra Jón Kristjánsson (1839). 

Háls, Illugastaðir og Draflastaðir (með uppdrætti), síra Sigurður Árnason, 10. Juh 
1839. 

Eyjadalsá og Lundarbrekka, síra öalldór Björnsson (1839). 

Helgastaðir og Eínarstaðir, síra Sigurður Grímsson, 26. Septbr. 1839. 

Múli, síra Skúli Tómasson, 31. August 1839. 

Nes (með landlíkan), síra Jón íngjaldsson, 20. Decbr. 1840. 

Grenjaðarstaöur og I*verá, sira Jón Jónsson, 24. Okibr. 1843. 

Mývatnsþíng (með uppdrætti), síra Jón Þorsteinsson í Reykjahlíð (1840). 

Ilúsavík, síra í^orgrímur Arnórsson (1841). 

Garður í Kelduhverfi, síra Björn Halldórsson, 28. Septbr. 1839. 

Skinnastaður og Möðrudalur, sira Stephán Þórarinsson, 26. Oktbr. 1839. 

Presthólar, síra Halldór Árnason, 4. Januar 1841. 

Svalbarð í Þistilfirði, síra Vigfús Sigurðsson, í Mai 1858. 

Sauðanes, síra Stephán Einarsson, 30. Septbr. 1840. 



12. Bréf deildav hins íslcnzka Bóknnentafélags í Rcykjavík til ymsra presta 
og annara, að halda veöurbækur og senda félaginu afskript af þeim. 
Með sýnishorni veðurbókar. Reykjavík 20. Marts 1841. 

Á félagsfundi þeim, er deild hins íslenzlía bókmentafélags í Reykjavílc átti þar 
hinn 6. dag Október-mánaðar á næstliðnu hausli, var auk annara félags málefna 




^ 87 



rœdt um frumvarp nokkurt, er miöaöi til, aö veður-bækur (eður dagbækur yfir 
veðuráttufariö) yrðu haldnar eptirleiðis um land vort, svo víða, að ráða mælti af 
samanburði þeirra, hvernig viðraö heföi í hvert skipli á öllu landinu; voru þar mörg 

I 

rök talin lil, hversu þarflegt fyrirtæki þetta væri, og fullyrt, að ef það kæmist á, 
^^mundi safn slíkra veðurbóka seinna meir þylíja œrinn fjársjóöur". 

Felagsdeild vor lét sér vel líka frumvarp þetta, og var nefnd manna falið á 
hendur að íhuga efnið betur, og annast um, að því yrði framgeugt svo haganlega, 
sem faung eru til vor á meðal. 

Nú sjáum vér, eptir að nefnd manna hefir hugsað þetta mál vandlega, engin 
ráð til aö veöurbókunum veröi svo á komiö, aö þær samsvari tilgángi sínum, nema 
því aö eins, aö prestastéttin, vili góðfúslega veita félagi voru aðstoð sína. Kemur það 
lil af því, að það er ómissandi, að dagbækur þessar verði alltaf haldnar á sömu 
slöðum, en þeir staöir eru fáir sem engir hér á landi — nema prestssetrin ein — 
er búast megi viö, aö alltaf veröi setnir af vísindamönnum, þeim er bæöi hafa vit og 

- 

vilja til aö leysa þelta starf af hendi, einsog vera ber. Vér höfum því ráöizt 1 að 
kjósa til eins mörg prestssetur og þurfa þókti , þau er bezt liggja við, sökum afstöðu 
sinnar, og biöja prestana á þeim að halda veðurbækur þessar fyrir félagið, og ællumst 
vér til, að þetta skuli veröa að nokkurskonar vísindalegri kvöð á prestsetrum þessum, 
svo að hver prestur fram af öðrum, er þar situr, haldi áfram veðurbókunum. Prest- 
setur þau, er nefndin hefir til kosiö, eru þessi: 



A. í Suður amtinu. 



1. Melar í Melasveit. 8. 

2. Lundur í Lundareykjadal. 9. 

3. Reynivellir í Kjós. 20. 

4. lleykjavík (Landlæknis Thorstensens 1 1 . 
Observatorium meteorologicum). 12. 

5. Staður í Grindavík. 13. 

6. Gaulverjabær í Flóa. 14. 

7. Þíngvellir í Þíngvallasveit. 



Hruni 1 Ytrahrepp. 
Oddi á Rángárvöilum. 
Holt undir Eyjafjöllum. 
Ileiöi í Mýrdal. 

* ■ 

Sandfell í Oræfum. 

Stafafell í Lóni. 

Ofanleiti í Vestmannaeyjum. 



B. í Norður og Austur amtinu. 



15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 




Berunes við Berufjörð 
Ilólmar í. Reyöarfiröi. 
Desjarmýri. 
Vallaues á Völlum. 
Valþjófstaður. 
Hof í Vopnafirði. 



21. Sauðanes á Lánganesi. 

22. Garður í Kelduhverfi. 

23. Mývatnsþíngin. 

24. Eyjadalsá í Bárðardal. 

25. Nes í Aöalreykjadal. 

26. Þaunglabakki í Fjörðum 



o 



o-^ 88 )^ 



27. 


Miðgarðar í Grímsey. 


32. 


Glaumbær í Skagafirði. 


28. 


Saurbær í Evjaflrði. 


33. 


Barö í Fljótum. 


29. 


Akureyri. 


34. 


Hof á Skagaslrönd. 


30. 


Vellir í Svarfaðardal. 


35. 


Steinnes í ÍMngi. 


31. 


Hvannevri í SigluOrði. 


36. 


Staður í Hrútafirði. 






í Vestur amtinu. 


ö / . 


öiaour 1 oieingriínsnroi. 


45. 


Garpsdalur við Gilsfjörð. 


•38. 


Árnes á Slröndum. 


46. 


Hvammur í Hvammssveit. 


39. 


Staður í Aðalvík. 


47. 


Helgafell. 


40. 


Eyri við Skutulsfjörð. 


48. 


Staðarstaður. 


41. 


Holt í Onundarfirði. 


49. 


Hítardalur. 


42. 


Hrafnseyri í Arnarfirði. 


oO. 


Stafholt. 


43. 


Sauðlauksdalur við Patriksfjörð. 


.51. 


Gilsbakki í Hvítársíðu. 


44. 


Brjámslækur á Barðaslrönd. 







Af þessum staðanöfnum sjáið þer, að þér eruð einn meðal þeirra, er svo 
eruð staddir, að félag vort verður að reyna á góðvild yðar og víslnda ást, og full- 
Ireyslum vér þvi, að þér muniö bregðast \el undir bón vora. í þessu skyni leyfum 
vér oss að senda yður með bréfi þessu sýnishoru, er vér æskjum aö veðurbók yðar 

r 

verði löguð eptir; er blaði þessu, eins og þér sjáið, skipt í sex dálka. 1 fyrsta dálkinn 
ritið þér mánaðardaginn ; í annan dálkinn á að líoma hiLi loptsins ; — en hann veröur nú, 
því miður, að bíða fyrst um sínn, þángað lil ef félagi voru gæti rætzt von sín um, 
að útvega yður lopthitamæh (Thermomeier) , mun hann þá lafarlaust verða sendur 
yður, með ávísun um rétta meðferð hans; — en sjálfsagt er, aö félagi voru væri það 
einkar kært, ef þér hafið sjálfur ráð yfir nokkurnveginn áreiöanlegum lopthitamæli, 
að þér vilduö fyrst um sinn nota hann, og er þá einkum aðgætandi, að hann verður 
að snúa móti norðri, þar sem sól kemst ekki aö honum. í þriðja dálkinn á að koma 
vindurinn, og er þeim dálki skipt í þrjá minni, á þar að standa í fyrstu röð áttin, eður 
hvaðan vindurinn sé á; er nóg að aðgreina átta vindstöður og skammstafa þær með 
upphafsstöfum fjögra höfuðáttanna (S = suður, A = austur, SA = suðaustur), en 
hálfátta nöfnunum: landsuður, útsuður, o. s. fr. er varlegra aö sleppa, þólt þau raunar 
séu máli voru eðlilegri en suöaustur og suöveslur, af því þau eru samkvæmt 
merkíngu sinni ekki höfð um sömu áttir á öllu hmdinu; í þriðju röð .þessa dálks á 
að nefna hversu hvass vindurinn sé, og verður að gjöra þaö með almennum orða 
tiltækjum, en þó svo, að ekki sé skipt mjög nm þau, heldur sé hið sama nafn jafnan 
haft um viölíka hvasst veður, og mætti þá gefa vindinum svosem sex nöfn eptir 
veðurmegninu , og kalla hann : andvara , kalda , stinníngs-kalda , hvassviðri , storm. 



I 

^ 89 



ofviðri; í miöröðina litlu á að setja 1. Q). e. iogn) þá dagana sem enginn vindur er. 
í fjórða dálkinn á að koma öll úrkoma, hvort sem það er: regn, súld, krepja, ísíng, 
hagl eða fjúk; má nefna hana með almennum orðatiltækjum, einsog bezt þyiúr við 
eiga í hvert skipti; en þá dagana, sem úrkomuíausir eru, á aö merkja með þ. (þ. e. 
þurt) í hinni htlu röð innan línu, í þessum dálld framanverðum ; er þaö gjört, einsog 
með logndagana, til þess hægra veiti eptirá aö telja saman slíka daga um lángt 
tímabil. f fimta dálkinn á að koma úllit loptsins, og þar sem það nú er mest komið 
undir ásigkomulagi skýjanna, ber einkum að lýsa því; þar á og aö nefna þokuna, 
eptirtektaverðan roða á lopti, norðurljós, o. s. fr. Sjötti dálkurinn er ætlaður lil at- 
hugasemda um þá hluti, er veðrinu lýsa og ekki verður getið í hinum dálkunum , og 
notar hver hann einsog honum bezt þykir. Svo er við búizt, aö veöurbókin verði 
höfð í arkarbroti, og kemst þá hæglega mánuðurinn á blaösíðu, því ekki þarf að 
skrifa nema eina línu á dag, og er það að vísu áríðandi vegna samanburðarins eptirá, 
aö öllum vildi þóknast að fylgja sömu reglunni. l*að er ennfremur bæn vor, að þér 
byrið veðurbók yðar eins fljótt og því veröur við komiö, og sendiö síöan ár frá ári 
félagsdeild vorri í Reykjavík útskript úr henni fyrir hvert umliöið almanaks-ár. 

Þaö er tilhlýöilegt, að félag vort láti hverjum þeim virðíngu sína í Ijósi, er 
auðsýnir því eins mikla vísindalega aöstoö og nú höfum vér leyít oss að biöja yöur 
um. taö vill því, ef yður þóknast svo, gjöra yöur aö bréfafélaga sínum, og fylgir 
því ekkert úlgjald til félagsins, heldur þau hlunnindi, aö þér fáiö á ári hverju fréttarit 
þess (Skírni) ókeypis. Skal kosníngarskrá yöar og félagslögin veröa send yöur, jafn- 
skjólt og deildin í Reykjavík hefir fengið loforð yðar um, að þér viliö fullnægja 
ósk vorri. 

Deild hins íslenzka Bókmentafélags í Reykjavík 20ta Marts 1841. 

A . H e 1 g a s n , 

p. t. Forscti. 

J. Johnsson. 

Til 

ílerra (N. N.) 




12 



SYNISHORN. 

184 . , Julius. Prestsselursins nafn. 



• 

a 

bc 
ee 

03 

JO 

cc 
c 
*cð 


1 

bc 

es 


Vindur. 










Loptshiti um 
mála biL 


af hvaða átt. 


hve mikill. 




Urkom a. 


Útlit 
1 op ts ins 


Athuffas emíi ir. 




R 
















11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


+ 13 
14 
14 
12 
9 
7 
7 
9 
11 


m. 
m. 

NV. 
N. 
N. 
N. 
NA. 
SA. 


1 

1. 


kaldi. 

stinníngs-k. 
hvassviðri. 
stormur. 
stinníngs-k. 

hvassviðri. 


Þ. 
þ. 

þ- 
þ- 

■ * 


■ 

stórsiíúrir. 


heiðríkja. 

Veslurbaklii og norð- 
urbllka, hálfhciður 
himin ; nnD"'eno'inn 
í 1\. AlsUýja og 
dimmur með rolum. 

eins,neniahægri. 
jafnþyl^kt lopt. 
þykkt og dimmt. 


fe^ar hér er útræna 
(á sumrnm), cr vant 
að lyíjna um sólar- 
Ia<r,landknl um nótt- 
ina, lo<TnkafIi aptur 
um morííuuinn, og 
rcnnurinnmillídag- 
mála hádegis. 

dagmálaskin. 


20 


11 


SA. 






• • 


rigníng. 

Augustus. 
etc. 


1 





•13. Bréf deildar hins íslenzka Bókmentafélags í Reykjavík til þeirra, sem 
halda veðurbækur fyrir félagið, um nokkur atriði þar að liitandi. 
Reykjavík 20. August 1841. 

Hið konúnglega danska Vísindafétag hefir ei að eins sýnt Bókmentafélaginu 
þá góðsemi, að senda því 45 loptshitamælira, lianda þeim prestum, sem hér á landi 
laka að sér, eptir þess beiðni, að halda bók yfir veðráttufarið , heldur og gefið því 
bendíngu um, hvernig þessir loptshitamœh'rar eigi að brúkast, hvar að lútandi vér 
nú meðdeilum yður það nauðsynlega; 

Loptshitamæh'rinn á ekki að festast á þil eða vegg, heldur hánga í fríu lopti, 
svo sera hálft fet frá þili eða vegg. Má því svo til haga, að frú þilinu eða veggnum 



h 



>^ ^ 9 1 >XJ 



gángi fram tveir tréásar, á lengd al., milli hverra loptshitamælirinn hángi; samt 
svOj að hann sláist ekki við þó hvessi. KúUm á loptshitamœlirniim á að vera fjögur 
fet frá jörðu; þar sem loptshitamælirinn er upp festur, á loptið að leika frítt, og 
hann ætíð aö vera í skugganum, og, að svo miklu leyti sem því verður við komið, 
mega sólargeislar ekki á lumn koma, og jafnveí ei heldur endurskin sólarljóssins. 

Hér að auki bendir Vísindafélagið til þess, að nauðsyn muni vera, að tekið 
sé eptir hita loptsins um sania leyli dags af öllum þeim, sem þetta verk takast á 
hendur, og optar en einusinni dag hvern, svo menn geti fundið með tímanum, nær 
hiti er venjulega mestur á hverjum degi, og nær minnstur; það fræðir oss á því, að 
sé tekið eptir lopts hita kl. 4 f. m. og aptur kl. 4 e. m., þá megi í Kaupmannahöfn 
fmna meðalhita npphæðina meö því, að leggja saman þær tölur, sem segja til hitans 
á tilteknum tímum, og skipla svo því saman lagöa meö 2. 

Það eykur nú að sönnu Yðar ómak , en nauðsyn viröist, aö svo niiklu leyti 
sem því verður viö komiö , aö þér takið eptir hitanum þrisvar á dag, nefnilega á 
þessum klukkustundum: 6 — 8 f. m., 12 — í og 5 — 6 e. m. og verður þá veðráttufars- 
bókin þannig að færast: » 

lla Januar kl. 7 hiti + I. 

— kl. 12 — -r- 1. 

— kl. 6 — -^- 4. 

Allt annað í því áður senda Sýnishorni má vera sem ráö er fyrir gjört. Betur sýnist 
oss mætti fara, að strik með blýanli aöskildi í bókinni hvern dag frá öðrum, svo 
töUnnmr kæmust ekki í ruglíng. Viðvíkjandi því, sem sumir af yður, heiðruðu 
félagar! hafiö munnlega eöa skriflega tjáð oss, að veðráttufar sé stundum sama daginn 
svo breytilegt, aö allt annað viöri fyrra part dags, heldur en þann seinni, og slundum 
sé veöur margbreytilegl sama daginn, þá getum vér ei ráðlagt annaö, en að þessa 
óstöðugleika veöurs sé getiö, með svo fám orðum, sem hver yðar hittir á, í þeim 
dálki, sem ætlaður er lil athugasemda, í því Sýnishorni, sem yður var sent. 

Að endíngu biðjum vér yður alla, sem feugið hafið frá oss loptshitamæh*, 
að minnast þess í þeirri afskript, sem þér í árslokin sendiö oss af yðar veörátlufars- 
bók: hver tala að stendur á þeim loptshitamæli sem þér brúkið. Hennar er að 
leita á plötu þeirri, sem glaspípan er selt í, á milU naglanna, er standa neðan iil í 
plötunnar fráhverfu. 

Deild hins íslenzka Bgkmentafélags í Reykjavík 20ta August 1841. 




12^ 



92 ^ 

14. Skýrsla um veðurbækur, sem komið hafa frá íslandi til hins íslenzka 
Bólímentafélags frá 1841 lil 1866. 

I. Norður-Múla sýsla. 

Valþjófstaður; frá ''h 1841 — 1846, 1848 eptir síra Stephán Árnason ; frá 1859—1865, 

eplir síra Pétur Jónsson. 
Desjarmýri; frá ^^/7 1841 — 1843, epiir síra Snorra Sæmundsson. 

■ 

II. Suður-Múla sýsla. 
Hólmar; frá 1842 — 1847, eptir síra Hallgrím Jónsson. 

Vallanes; frá ^% 1841 — 1846, 1849 og 1850, eptir síra Vigfús Gultormsson. 
Berufjörður; frá 1845—1846 og 1849 — 1858, eptir síra Pélur Jónsson. 

Hí. Skaptafells sýsla. 

Stafafell; frá 1841 — 1842, eptir síra Björn Þorvaldsson. 

Sandfell; frá ^*^/? 1841—1843, eptir síra Pál Magnússon Thorarensen. 

Heiði; frá V? 1841 — 1843 og 1846, eptir síra Jón Sigurðsson. 



IV. Vestmannaeyja sýsla. 

Ofanleiti; frá "/7 1841 — 1845, 1849 — ^8 1857, eptir síra Jón Austmann; frá V9 1857— 
^^l8 1858, eplir Stephán Austmann. 

V. Rángárvalla sýsla. 

Holt undir Eyjafjöllum; frá 1842 — 1843, eptir síra Markús Jónsson. 
Oddi; frá 1841 — 1846, eptir síra Ásmund Jónsson; frá 1847 — 1851, eptir síra 
Markús Jónsson. 

Ví. Árness sýsla. 

Gaulverjabær; frá 1842—1845 og frá 1847 — 1864, eptir síra Pál íngimundarson. 
Þíngvellir; frá 1841 — 1842, eptir síra Björn Pálsson. 

VII. GuIIbríngu og Kjósar sýsla. 

Staður í Grindavík; frá 1841 — 1846 og 1849, eptir síra Geir Jónsson Bachmann. 
Mosfell; frá Vi — 1858, eptir síra Magnús Grímsson. 

Reynivellir; frá ^Vu 1841 — 1842, eptir síra Sigurð Sigurðsson; frá 1843'--1845, eplir 
síra Ólaf Pálsson. 



I 



^ 93 ■ 

YIII. Borgarfjarðar sýsla. 
Melar; frá "/7 1841 — 1846 og frá 1850—1853, eplir síra Jakob Finnbogason. 

IX. Mýra- og H n ap p ad al s sý sla. 
Gilsbakki; frá ^/r 1841 — 1843, eptir síra Jón njörtsson. 

tlítardalur; frá 1842—1846, 1849, 1850 og 1852, eptir síra l*orstein E. Hjalmarsen. 

X. Snæfellsness sýsla. 
Stykkishólniur; frá ^/9 1845 — 1865, eplir herra Árna Ólafsson Thorlacius. 

XI. Dala sýsla. 
Hvammur; frá "/7 1841 — 1846, 1848—1865, eptir síra forieif Jónsson. 

XII. Barðastrandar sýsla. 

Garpsdalur; frá Vs 1841 — 1842, eptir síra Ej'jólf Gíslason. 
Brjámslækur; frá 1842 og 1843, eptir síra íláli'dan Einarsson. 

1 

f 

XIII. Isafjarðar sýsla. 

Rafnseyri; frá «/7 1841 — 1846, 1848 og 1849, eptir síra Sigurð Jónsson. 
Eyri í Skutulsfirði; frá Vt 1841 — 1850, eplir síra Eyjólf Kolbeinssou. 
Staður í Aðalvík; frá h'o 1841 — 1842, eptir síra Slephán Hansson. 

XIV. Stranda sýsla. 
Árnes; frá ^^/7 1841—1842, eptir síra Guðmund Jónsson Salomonsen. 

XV. Húnavatns sýsla. 

Staður í HrútaOrði; frá ^^'o 1847 —•''% 1848, eptir síra Þórarinn Kristjánsson. 

Steinnes; frá '/7 1841 — 1846, 18í8— 1861, eptir síra Jón Jónsson. 

Ilof á Skagaströnd; frá Vu 1841 — 1847, eptir síra Jón Jónsson Björnsen. 

XVI. Skagafjaröar sýsla. 

Glaumbær; frá Vt 1841 — 1846, eplir síra Ilalldór Jónsson. 
Barð í Fljótum; frá Vs 1841 — 1846, eptir síra Jón Jónsson. 

XVH. Eyjaíjaröar sýsla. 

I-Ivanneyri; frá Vs 1841 — 1842, eptir síra Ólaf Hjaltason Thorberg; frá Vio 1845—1865, 
eplir síra Jón Sveinsson. 




Vellir; frá 1841 — 1844, eptir síra Sigiirð Arnþórsson; 1846, eptir síra Þórarinn 
Kristjánsson. 

Saurbær; frá ^/7 1841 — 1844 og 1846, eptir sira Einar Ilailgrímsson Thorlacius. 
Miðgarðar í Grímsey; frá Vs 1841 — ^'^Via 1841, eptir síra Magnús Jónsson ; 1842, eptir 
síra Jón Sveinsson. 

XVIIÍ. Þíngeyjarsýsla. 

I^aunglabakki; 1842, eptir síra Magnús Sigurðsson. 
Eyjadalsá; frá Vs 1841 — 1844, epLir síra Ilalldór Björnsson. 
Nes í Aðalreykjadal ; frá 1842 — 1846, eptir síra Jón íngjaldsson. 
Garður í Keiduhverfi; frá 1842—1848, eptir síra Magnús Jónsson. 
Ásmundarstaðir á Sléttu; 1865, eptir verzlunarmann herra Gottfred Lund. 
Sauðanes; frá 1842 — 1846, eptir síra Vigfús Sigurðsson. 



15. Embættismanna tal í báðum deildum hins íslenzka Bókmentafélags 
frá 1816 til 1866. 

h 

A. í deildinni í Reykjavík: 

Forsetar; Árni Helgason, biskup, stiptprófastur, 1816—1848 og síðan heiðursforseti. 

Pétur Pétursson, biskup yfir íslandi, Dr. theol., 1848 og síðan. 
Féhirðar: Sigurður Thorgrimsen, landfógeti, 1816—1826. 

Sígurður Sivertsen, kaupmaður, 1826 — 1830. 

C. V^. Ebbesen, kaupmaður, 1830—1831. 

Ólafur Hannesson Finsen, sýslumaður, 1831 — 1836. 

Hannes Steingrímsson Johnsen, kaupmaður, 1836—1838. 

l*órður Jónasson, landsyfirréttardómari, 1838—1848. 

Jens Sigurðsson, kennarl við latínuskólann, 1848 og síðan. 
Skrifarar: Halldór Thorgrimsenj sýslumaöur, 1816—1819. 

Jón Jónsson, lektor theologiæ við latínuskólann, 1820—1848. 

Halldór Kr. Friðriksson, kennari við latínuskólann, 1848 — 1849. 

Sigurður Melsteð, kennari við prestaskólann, 1849 og síðan. 
Bókaverðir (fyrst kosnir 1848): 

Jón Árnason, stúdent, 1848—1854. 

Egill Jónsson, bókbindari, 1854 — 1859. 

Einar Þórðarsonj prentsmiðjusljóri, 1859 og síðan. 




95 



Varaféhirð ar: 



Varaforselar^: Isleifur Einarsson, yfirdómari, 1816—1836. 

Sveinbjörn Egiisson, slí(3Iameistari, 1836 — 1849. 
Kristján Kristjánsson, bæjarfógeli, 1849 — 1852. 
Þórður Sveinbjarnarson, yfirdómari, 1852—1856. 
Þórður Jónasson, yfirdómari, 1856 — 1857. 
Vilhjálmm- Finsen, landfógeti, 1857 — 1860. 
Þórður Jónasson, yfirdómari, 1860 — 1868. 
Jón Guömundsson, málaflutníngsmaður, 1863 — 1865. 
Jón Þoriíelsson, kennari við latínuskólann, 1866. 
Jón Jónsson, leklor theol. á Bessastöðum, 1816 og l^areptir. 
Hallgrímur Scheving, skóiakennari, fyrir 1823 og tii 1827. 

r 

Olal'ur ílannesson Finsen, sýslumaður, 1827 — 1832. 
Sigurður Sivertsen, kaupmaður í Reykjavík, 1832 — 1834. 
Sveinbjörn Egilsson, skólakennari, 1835 — 1836. 
I*órður Jónasson, landsynrrétlardómari, 1837 — 1838. 
Jón Jónsson, landsyfirréttardómari, 1838 — 1848. 
Jón Í*orsteinsson, Jandlæknir, 1848—1849. 
Jakob Guðmundsson, kand. í guðfræði, 1849—1852. 
Jón Guðmundsson, málaflutníngsmaður, 1852 — 1858. 
Jón Pétursson, landsyfirréttardómari, 1858 og síðan. 
Bjarni Thorarensen, landsyörréttardómari, 1816 og þarepir. 
Jón Þorsteinsson, landlæknir, fyrir 1823 og til 1848. 
Sigurður Melsteð, kennari viö prestaskólann, 1848 — 1849. 
Halldór Kr. Friðriksson, skólakennari, 1849 — 1866. 
Páfi Melsteð, málaflutníngsmaður, 1866. 
Varabókaverðir (fyrst kosnir 1848): 

Pétur Guðjónsson, organleikari, 1848—1849. 
Magnús Grímsson, .slúdent, 1849—1855. 
Eiaar Þórðarson, prentsmiðjustjóri, 1855—1859. 
Jón Árnason, stúdent í Reykjavík, 1859 og síðan. 



V ar a s kr ifar ar 



Forsetar: 



B. 1 deildinni í Kaupmannahöfn. 

Rasmus Kristján Rask, prófessor, ''^^/^^ 1816 — ^«/io 1816. 

Bjarni Þorsteinsson, fullmektugur í rentuk., ^^lm — ISÍd 




Frá upphafi íelafrsins off til 1846 cru kallaðir: a ii k a f'orseti , a u k a fcliirÖir eða aukagjaldkeri 
orr aukaskrifari; 1847 og síöaii er kullaö varaforscti, o. s. frv. 



H 



■ 




<x< 96 yo 



F é h i r ð a r : 



S k r i f a r a r : 



Bókaverðir^ 



Finnur Magnússon, próí'essor, ^% 1819 — -^4 1820. 

Bjarni torsteinsson, annað sinn, 1820 — '"^^/.t 1821. 

Finnur Magnússon, annað sinn, 1821 1827. 

llasmus Krislján Rask, annað sinn, ^^/n 1827 — ^^/a 1831. 

Þorgeir Guðmundsson, yfirkennari, ^^/3 1831 — "Vs 1839. 

Finnur Magnússon, þriðja sinn, 1839 — ^^/12 1847. 

Brynjólfur Fctursson, fullmektugur í rentuk., '*/.t 1848 — ''^VslSðl. 

Jón Sigurðsson, alþíngismaður, '"^Vö 1851 og síðan. 

Grímur Jónsson, herdómari, ^%íSiQ —^lalSld, 

Vigfús Thorarensen, kansellisti, ^/s 1819 — -^4 1820. 

tórður Sveinbjarnarson, stud. jur., 2^4 1820 — 15/0 1822. 

Hannes Stephensen, slud. theol., ^^/o 1822 — -Vo 1824. 

Laurus Thorarensen, cand. jur., -Ví>1824 — 1826. 

Þorgeir Guðmundsson, cand. theol., ^^/o 1826 — 1831. 

Eggert Jónsson, cand. chir., i^/^ 1831 — ^»/3 1833. 

Skúli Thorarensen, stud. chir., 1333 — 15/^ 1 834. 

Kristján Kristjánsson, stud. jur., ^^/n 1834 — 1840. 

Andreas Ilemmert, kaupmaður, -"^/^ 1840 — '^/a 1848. 

Oddgeir Stephensen, etazráö, % 1848 og síðan. 

Finnur Magnússon, prófessor, ^^/nl81G — ^^/3 1819. 

Jón Hannesson Finsen, cand. jur., ''***/3 1819 -— ^^/12 1819. 

Gunnlaugur Oddsson, stud. theol., ^^/12 181 9 — -V^ 1820. 

Gísli Brynjúlfsson, stud. Iheot., -V^ 1820 — "^/3 1821 . 

Gunnlaugur Oddsson, annað sinn, 1821 —- '"^^ J 827. 

Þorsteinn Helgason, stud. theol., ^0/3 i827 — ^"^^Ai 1830. 

Baldvin Einarsson, stud. jur., ^'^o/^ i830 — ^^/.i 1833. 

Brynjólfur Pétursson, stud. jur., is/^ j 833 — -V4 1 840. 

Jón Sigurösson, cand. phiios., ^V^ 1840 — '"^Vs 1851. 

Siguröur Elansen, assist. í hinni ísl. sljórnard., ^Vs 1851 og síðan. 

Þórður Sveinbjarnarson, stud. jur., 1819 — ^t/^ 1820. 

torgeir Guðmundsson, stud. theol., ^V^ 1820 — 1824. 

Sæmundur Brynjúlfsson, slud. med., 1824 — i^/g 1826. 




í i'yrstn Iiaíði féliirðir bókavarðar slörf íí Iiendi; þettíi var aðskilið á fundi 30. l\larts 1819, og 
valinn liókavörðui- sér í hgi ^ og var þá kallíiður „umljoösninöur", cn 1829 cr liann fyrst 
kallaður „IJókavörður" í Skírni. — Vm þetta skeið liöldu hókavcrðir störfurn sínuni, þegar 
þcir vorii einusinni kosnir, þartil þcir sögðu af scr. 1831 (15. Alarts) cr fyrsl farið að kjósa 
árlega bókavörð, cins og aðra cnibættismenn , en 1841 (27. April) var fyrst kosinu fastur aÖ- 
stoðaimaöur hauda bókaverði, eða ^^varabókavörðuv". 



1 



^ 97 

Þorsteinn Helgason, stud. IheoL, ^^/^. 1326 — *''Vio 1827. 
Eggert Jónsson, stud. chir., ^^/10 1827 — í 831 . 
Hallgrímur í]achmann, cand. jur., -% 1831 — ^^/3 1834. 
Stephán Eiríksson, stud. jur., 1^/3 i834 — 1836. 
Magnús Hákonarson, stud. theoL, »«/3 1836 — ■'^Va 1838. 
Eggert 0. Briem, slud. jur., ^Va 1838 — ^^/2 1842. 
Magnús Eiríksson, cand. theoi., ^%1842. 
Jón Sigurðsson, sUid. theoL, ^-^ 1842 — i«/2 1843. 
Gísh Magnússon, stud. philoL, ^s/o i843 — 1845. 
Helgi Sigurösson, stud. med. & chir., 1845 — -«/4 1846. 
Halldór Kr. Friðnksson, cand. phiL, -^/4 1816 — ^/3 1848. 
Vilhjálmur Finsen, stud. jur., 1 848 — ^«/4 1852. 
Árni Tliorsteinson, stud. jur., ^o/^ 1852 - -■'*/4 1 853. 
Sveinn Sltúlason, cand. phiL, -*'*/4 1853 — ^-/4 1856. 
GísU Crynjúirsson, cand. phil., ^-/4 1856 — ^/3 1857. 
Sigurður L. Jónasson, skrifari í utanríkisstjórninni, ^/5 1857 og síðan. 

araforsetar: Djarni Þorsteinsson, ^•'^/4 1816 — 1816. 

Jón Hannesson Finsen, kansellisti, ^®/aol816 — ''*%1819. 
Vigíús Thorarensen, kanseliisti, ^'^'»/3 1819 — ^/s 1 819. 
Ólafur Slephánsson Stephensen, cand. jur., %1819 — ^% 1822. 
Páll Arnason, rektor, ^% 1822 — 1824. 
llasmus Kristján Rask, '^o/^ 1824 — 1827. 
Finnur Magnússon, 1827 —^5/3 i83i. 

Þórður Jónasson, cand. jur., ^^kíS^l —^/4 1833. 
Halldór Einarsson, copisti, »/4 1833 — íS/a 1834. 
Þórður Jónasson, annaö sinn, 1^/3 1834 — ^^»/3 1835. 
Halldór Einarsson, annað sinn, 1835 — -V4 1835. 
Vigfús Erichsen, cand. jur., -V4 1835 — 1836. 
Skapti Stephánsson, stud. theoL, 1836 — (f 1836), 
Konráö Gíslason, cand. phiL,. 1836 —''^Vs 1837. 
Jón Sigurðsson, cand. phiL, '"^V^ 1837 —-Va 1839. 
Þorleifur Guðm. Repp, þýðari, ^Va 1839 — -''74 1847. 
Crynjólfur Pélursson, fuilm. í rentuk., -*^/4l847 -—^/3 1848. 
Magnús Eiríksson, cand. IheoL, ''/3 1848 — 27/^ 1850. 
Konráð Gíslason, annað sinn, -V4 1850 — "Vs 1851 . 
IMagnús Eiríksson, annað sinn, ^'^^5 1851 — ^/5 1857. 
Gísli Brynjúlfsson, cand. phiL, ^/5 1857 — 1% 1859. 



13 



1 



^ 98 >>c 

Bergur Thorberg, cand. jur., 1859 — ^Vs 1865. 
Magnús Stephensen, cand. jur., ^^/51860 og síðan. 
Varaféhirðar: Kjartan Þorláksson Isfjord, kaupmaður, ^^/4 1816 — •'^^/íi 1818 

Scheel, majór, 1818 —^^M 1820. 
Laurus Thorarensen, stud. jur., 1820 — ^^^a 1822. 
Hannes Stephensen, stud. theol., 1822 — i^/r, 1822. 
Benedikt Bergsson, stud. chir., 15/^ 1822 — V4 1823. 
Laurus Thorarensen, annað' sinn, V4 1823 — -^9 1824. 
Sæmundur Brynjúifsson, stud. med., ^i/c, 1 824 —^S/r, 1826. 
I'órður Jónasson, stud. jur., 1^;^ 1826 — ^^/3 1831. 
Skúli Thorarensen, stud. chir., 15/3 1831 — ^^ 1833. 
GísH Einars, stud. jur.,' ^»/3 1833 —^^/3 1834. 
Oddgeir Stephensen, stud. jur., i^/s 1834 — ^^-^/o 1842. 
Jörgen Pétur [lavsteia, stud. jur., i^/ct 1842 — ^'•'/4 1845. 
Þorsteinn Jónsson, stud. jur., 1^/4 1845 — -«/4 1846. 
Oddgeir Stephensen, annað sinn, 20/4 1846 - -^/s 1848. 
Oans A. Clausen, generalconsul, ^la 1848 og síðan. 
Varaskrifarar: Vigfús Thorarensen, kanseiiisti, ^■'^/4 1816— 1819. 

Gunnlaugur Oddsson, stud. theol., 1819 —^^/lo 1819. 
Gísh, Brynjúlfsson, stud. theol., ^^/12 1819 —^^4 1820. 
Gunnlaugur Oddsson, annaö sinn, 1820- ^'^^^t ig^l. 
Eiríkur Sverrisson, slud. jur., ^% 1821 1822. 
Gísh Brynjúlfsson, annað sinn, '"^f*/:! 1822 — ^/4 1823, 
Jón Drynjúlfsson, slud. theol., V4 1823 — 1824. 
Sæmundur Brynjúlfsson, stud. raed., 1824. 
Þorsteinn Helgason, stud. theol., ^i/o 1824 - '''Ö/.U827. 
Jakob Tliorarensen, stud. jur., »0/3 1827 — 1829. 
Baldvin Einarsson, slud. jur., ^/^ 1 829 1830. 
Eggert Jónsson, stud. chir., -^o/n 1830 ~ 1^/3 1831. 
Jóhann Árnason, stud. jur., ^^/3 1831 — ^/3 1832. 
Brynjólfur Pétursson, stud. jur., V3 1832 — 1% 1833. 
Kristjún Kristjánsson, stud. jur., ^'^/a 1833 — ^''/3 1834. 
Þórður Guðmundsson, stud. jur., 1^/3 1834— •'^i/a 1838. 
Páll Melsteð, stud. jur., •'^Vi 1838 — -^/4 1840. 
Ólafur Pálsson, stud. theol., -^/4 1840 — ^^/2 1842. 
Sigurður Melsteð, stud. tlieol., ^^/2 1842 —'^/3 1844. 
Sigurður ílansen, stud. jur., ^/3 1 844— ''^Vs 1851. 
Eiríkur Jónsson, cand. phil., ••^Vs 1851 —--'»/4 1853. 




^ 99 >x> 

Arnljótur Ólafsson, stud. polit., ^.^/^ 1 853 — -^/5 1862. 
Julius Davstein, stud. jur., '^/5 1862 1866. 
nallgrímur Sveinsson, stud. theol., ^^/5 1866. 
Varabókaverð ir (fyrst kosnir 27. April 1841): 

Skúli Thorlacius, cand. phil., ^-^A 1841 1843. 
Helgi Sigurðsson, stud. med. & chir., 1^/2 1843 — ^»/4 1845. 
Balldór Kr. Friöriksson, stud. phiL, ^»/4 1845 —-«M 1846. 
Vilhjálmur Finsen, stud. jur., ^o/, 1846 — ^/0 1848. 
Halldór Kr. Friöriksson, annaö sinn, ^/3 1848~''^V.t 1849. 
Finnur Thorsteinson, stud. jur., ''^Va 1849 — •■'Vs 1851. 
Árni Thorsteinson, stud. jur., ^Vs 1851 1852. 
Jón Þorkelsson, stud. philol., ^''M 1852 —^V^ 1853. 
Halldór Guðmundsson, stud. polyt., ^•'^A 1853 — 1^/4 1856. 
Bergur Thorberg, stud. juris, ^^/4 1856 — 5/5 1857. 
Steingrímur Thorsteinson, stud. phii., ^/5 1857- — -^/4 1858. 
Gunnlaugur Dlöndal, stud. jur., ^s;^ 1858 — ^% 1863. 
Edvald Johnsen, stud. med., ^«/5 1863 —Vo 1864. 
Þorvaldur Bjarnarson, slud. Iheol., ^/0 1864 —^^5 1865. 
Skapti Jósepsson, stud. jur., ^Vs 1865 — 1866. 
Þorvaldur Djarnarson, annað sinn, ^®/5 1866. 



16. Skrá um vaxtasjóð og penínga eign hins íslenzka Bókmentafélags^ á 
hverju frá 1816 til 1866. 





Rd. 


Ud. 


Sk. 


Marts 1817 átli ielagið 


á vöxtum 400; 


í peníngum 1 147. 


47 


— 1818 — 


— 800 


— 1158. 


53 


— 1819 — 


— 1300 


— 644. 


i 


— 1820 — 


— 1700 


— 1079. 


34 


— 1821 — 


— 2700 


— 461. 


\\ 


— 1822 — 


— 3300 


— 342. 


M 


— 1823 — 


- 3300 


— 365. 


57 


— 1824 — 


— 3600 


— 719. 




— 1825 — 


— 3800 


— 804. 


94 


1826 


— 4000 


— 850. 





13* 



100 ^ 



Rd. Rd. Sk, 

3J. Marts 1827 átli félagið á vöxtiim 4200; í peníngum 834. 66 



— 1828 — 


— 


4300 


■ — 


4^8. 40 


— 1829 — 


- — • 


4500 





506. 90 


— 1830 ~ 





4600 





445. 35 


— 1831 — 





5000 





546. 23 


— 1832 — 





5200 





410. 26 


— 1833 — 


— 


5500 





434. 23 


— 1834 — 





5800 





518. 76 


— 1835 — 





6100 


— - 


493. 89 


— 1836 — 

- 





6400 


— ' — - 


478. 94 


— 1837 — 





6400 





616. 81 


— 1838 — 





6700 





552. 87 


1839 





7100 


— ^ 


436. 54 


— 1840 — 





7100 


— - 


506. 38 


— 1841 — 





7650 


- — 


588. 14 


31.Decbr. 1841 — 





7850 





426. 51 


— 1842 — 





8050 





382. 92 


- 1843 — 





8150 





495. 33 


— 1844 — 





8510 





534. 38 


— 1845 — 





8Í80 





448. U 


— 1816 - 





8585 





920. 7 


— 1847 — 

> 





8560 




621. 56 


— 1848 ™ 





8460 


. 


975. 10 


— 1849 — 





8735 





53L 36 


— 1850 — 





8855 





706. 46 


— 1851 - 





9205 





1026. 87 


— 1852 — 





9205 





586. 6 


— 1853 — 




9205 




848. 29 


— 1854 — 




9305 




924. 65 


— 1855 — 




9305 




811. 79 


— 1856 — 




9305 




541. 12 


— 1857 — 




9305 




494. 38 


— 1858 — 




9305 




568. 45 


— 1859 — 




9305 




1149. 79 


— 1860 — 




9305 




812. 7 


— 1861 — 




9305 




736. 38 


— 1862 — 




9220 




613. 68 




^ 101 yc. 



Rd. Rd. Sk, 

31.Decbr. 18G3 átti félagið á vöxlum 9520; í peníngum 1223. 85 

_ 1864 — — 9620 — 602. 7 

_ 1865 — — 9250 — 929. 94 

_ 1866 — — 9650 — 



17. Bækur þær^ sem hiö íslenzka Bókmentafélag hcfir kUiö a prent út gánga 
frá 1816 til 18G6, og á ári hverju frá 1852 til 1866. 

1. íslenzk Sagnablöð. 1817—1826. 10 deildir í 4to. | rd. 64 sk. (einstakar 
deildir á 16 sk.)^ Uppseld að mestu. 

2. Skírnir, ný tíðindi hins íslenzka Bókmenlafelags (framhald Sagnablaðanna). 1827 
— 1854. 8vo. 1.— 28. árgángar á 32 sk. (nú 16 sk.). 

3. Skírnir, tíðindi liins íslenzka liókmentafelags (framhald af Nr. 1 og 2, ný áraröð). 
1855—1866. 29.— 40. árgángur á 32 sk. 

4. Sturlúnga saga eður íslendínga saga hin raikla með Árna biskups sögu. 
4 deildir í 4to. 1817 — 1820. 4 rd. (uppseld); hver einstök deild á 48 sk. 

5. Islands árbækur í sögu formi, eptir Jón Espólín. 12 deildir og regislur 
sérstakt yOr 1.— 9. deild í 4io. 1821 — 1855. Alls lilsamans 4 rd. G4 sk. (l.— 9. 
deild með regislri 2 rd. 48 sk., hver deild sörstök 24 sk. — 10. deild 64 sk. — 
11.— 12. deild á 1 rd.). 1.— 9. deild uppseldar nema stöku hepti. 

6. Almenn landaskipunarfrœði, með landa uppdráttum, cptir Gunnlaug Oddsson 
0. n. 1821 — 1827. 8vo. 3 rd. — Einstalvar deildir á 48 sk. 

7. Ljóðmæli síra Stepháns Ólafssonar í Vallanesi. 1823. 12nio. 40 sk. (uppseld). 

8. Æfisaga Jóns Eiríkssonar konferenzráðs , með mynd og rithandar sýnishorni. 
1828. 8vo. 64 sk. 

9. Miltons Paradísar missir (Faradise lost), sem síra Jón Þorláksson íslenzkaði. 
1828. 8vo. 1 rd. 

10. íslenzkt orðskviða og málshátta safn, eplir síra Guðmund Jónsson á Staða- 
slað. 1830. 8vo. 32 sk, (uppselt). 

11. íslenzk grasafræði, eplir Odd Djaltahn. 1830. 8vo. 48 sk. (uppscld). 



1) Verðið á bókunum er lalið ticv, sem það er á prcntpiippír; ú sUrifpappír cru til sumar af 
bókum fclagsins, eru þær aö tiltölu dýrari. 



o 



^ 102 



12. Lestrarkver handa heldri manna börnum, eptir R. Kr. I\ask. 1830. 16 sk. 
(uppselt). 

13. Klopstokks Messias, á Islenzku eplir síra Jón Þorláksson. 1834 — 1838. 8vo. 
2 rd. 32 sk. 

14. Tvær æfisögur útlendra merkismanna (Frankhns og Oberlins)* 1839. 8vo. 
48 sk. (uppseldar). 

15. Lækníngakver eptir Dr. Jón Iljaltalín. 1840. 8vo. 24 sk. 

16. Æfisaga Alberts Thorvaldsens; með mynd. 1841. 8vo. 24 sk. 

17. Lýsíng landsins helga á Krists dögum; með landsuppdrætti. 1842. 8vo. 
40 sk. (uppseld). 

18. Ritgjörð um túna og engja rækt, eptir Gunnlaug Þórðarson. 1844. Bvo. 
32 sk. 

19. Um frumparta íslenzkrar túngu í fornöld, eptir Konráð Gíslason. 1846. 
8vo. I rd. 64 sk, (á íslandi: 1 rd. 32 sk.). 

20. Skýríngar yfir fornyrði Íögbókar (Jónsbókar), eptir Pál Vídalín. Reykjavík 
1846—1854. 8vo. 2 rd. 64 sk. (4 deildir á 64 sk.). 

21. Ljóðmæli eptir Jónas llallgrímsson. 1847. 12mo. 1 rd. (innbundin). 

22. Kvæði Bjarna Thorarensens. 1847. 12mo. 1 rd. íinnbundin). 

23. Eðlisfræði eptir Magnús Grímsson, með 250 myndum. 1852. 8vo. 2 rd. 

24. Homers dy s s eif sk væ ði , íslenzkað af Sveinb. Egilssyni og Cenedikt Gröndal. 
1853—1854. 8vo. 2 deildir á 2 rd. hvor. 

25. Safn til sögu íslands og íslenzkra bókmenta að fornu og nýju. 1. bindi með 
registri. 1853—1856. 8vo. 3 rd. 48 sk. 11. bind. 1.— 2. hepti. 1860—1861. 
Svo. 1 rd. 16 sk. (verður haldið fram). 

26. Skýrslur um landshagi á íslandi. L bindi. 1855-1858. 8vo. 3 rd. 48 sk. 

— II. bindí 1859— 1861. 8vo. 4 rd. — III. bindi. 1862—1866. 8vo. 4rd.48sk. 
(verður haldið fram). 

27. Tíðindi um s tj ó rnarm ále fn i íslands. L bindi 1855—1864. 8vo. 4 rd. 

— IL bindis I.— 2. hepti 1865—1866. 8vo. 1 rd. 16 sk. (verður haldið fram). 
*28. Stutt kennslubók í landafrœði, eptir Halldór Kr. Friðriksson. Reykjavík 1854. 

8vo. I rd. 8 sk. 

29. Biskupa sögur. I. bindí 1856—1858. 8vo. 4 rd. 32 sk. IL bindis 1. hepti 
1862. 8vo. 1 rd. (verður haldið fram). 

30. íslenzkt fornbréfasafn (Diplomatariam íslandicum). 1. bindis 1. — 3. hepti 
1857—1862. 8vo. 2 rd. 32 sk. (verÖLir haldiö fram). 



* Bækurnar með þessu merki eru ekki prentaðar á kostnað fclaíjsins, heldur heíir felagið kcypt 
eða eignazt af þcim til að úlbýla meöal Íelaffsmanna. 



103 yc 

31. Homers Ilions kvœði, íslenzkað af Benedikt Gröndal. í. deild (I. — XIÍ. kviða). 

Reykjavík 1856. 8vo. 2 rd. (verðiir haldiö fram). 
*32. Lítil fiskibók með uppdráUum og útskýríngum, handa fiskimönnum á íslandi, 

eplir Jón Sigurðsson. 1859. 8. 24 sk. 
33. íslenzkar rettr itunarreglur, eptir ílalldór Kr. Friðriksson. Reykjavík 1859. 

8vo. 1 rd. 

*34. Lítil varníngsbók handabændum og búmönnum á Islandi, eptir Jón Sigurðsson, 
1860. 8vo. 40 sk. 

35. íslenzk málmyndalý síng, eptir Halldór Kr. Friðriksson. 1861. 8vo. 32 sk. 

36. íslenzk Sálmasaungs og messubók með nótum, eptir Fétur Guðjónsson. 
' 1861. 8vo. 1 rd. 

*37. Ný jarðabók fyrir ísland, staðfest af konúngi með tilskipun l.Aprill861. 1 rd. 
*38. íslenzkar Þj óðsögur og æfintýri, sem safnað hefir Jón Árnason. Leipzig 
1862—1865. I.— IV. deild í 8vo a 3 rd. 24 sk. 

39. Þýðíng bréfa Ilórazar eptir Gísla Magnússon og Jón Þorkelsson. Reykjavík 
1864. 8vo. 1. hepti 48 sk. (verður haldið fram). 

40. Fornaldarsagan eptir Pál Melsteð. Reykjavík 1864. 8vo. 1 rd. 

41. Tölvísi eptir Björn Gunnlaugsson. Reykjavík 1865. 1. hepti. 8vo. 2 rd. 
(verður haldið fram). 

42. Skýríng hinna almennu málfræðislegu hugmynda, eptir Halldór Kr. Friðriksson. 
Reykjavík 1864. 8vo. 12 sk. 

43. Úr Hauksbók og Guðmundar sögu, útg. Jón Þorkelsson. Reykjavík 1865. 
8vo. 36 sk. 

44. Miðaldasagan eptir Pál Melsteð. Reykjavík 1866. 8vo. i rd. 16 sk. 



45. Uppdráttur íslands á 4 blöðum, með landslagslitum. 1845. 9 rd. (á íslandi 
7 rd.). 

— sami með sýslulitum. 7 rd. 32 sk. (á íslandi 6 rd. 48 sk.). 

— sami með vatnalitum. 7 rd. (á íslandi 5 rd. 48 sk.). 

46. Uppdráttur íslands á einu blaöi, með sýslulitum. 1849. 3 rd. 




ÁRSBÆKUR rUÁ FÉLAGINU. 



1852. Skírnir 26. árg. verð 32 sk. (nú 16 sk.). 
EðlisfrŒði (Nr. 23). 2 rd. 

samtals arkar. 2 rd. 32 sk. 

1853. Sliírnír 27. árg. vcrð 32 sk. (nú 16 sk.). 
Odysseifskvæði. 1— XII. br3k (Nr. 2i). 2 rd. 
Safn til sögu ísiands (Nr. 25). 1. h. 1 rd. 

samtals iSVaörk. 3 rd. 32 sk. 

1854. Skírnir 28. árg. verð 32 sk. (nú 16 sk.). 
Odysseifskvæði. XIII— XXIV. bók (Nr. 24). 2 rd. 

íslands ÁrbcEkur, eptir Jón Espóiín. XI. deild (Nr. 5). 1 rd. 
Skýríngar Vídali'ns yfir fornyrði lögbókar (Nr. 20). 4. h. 64 sk. 
samtals 6OV2 örk. 4 rd. 

1855. Skírnir 29. árg. verð 32 sk. 

Safn lil sögu íslands (Nr. 25). 2. hepti. 1 rd. 48 sk. 
Islands Arbækur, eptir Jón Espólín. XII. deild (Nr. 5). 1 rd. 
• Skýrslur um landshagi á íslnndi (Nr. 26). 1. hepti. 32 sk. 
Tíðindi um stjórnarmálefni á íálandi (Nr. 27). 1. hepti. 24 sk. 
Stutt kennslubók í iandafrœði (Nr. 28). 1 rd. 8 sk. 
samtais 86 arkir. 4 rd. 48 sk. 

1856. Skírnir 30. árg. verð 32 sk. 

Safn til sögu íslands (Nr. 25). 3. hepti. 1 rd. 
Skýrslur um landshagi (Nr. 26). 2. hepti. 1 rd. 
Tíðindi um sljórnarmál. íslands (Nr. 27). 2. hepli. 32 sk. 
Biskupa sögur (Nr. 29). 1. hepli. 1 rd. 32 sk. 
samlals 58 arkir. 4 rd. 

1857. Skírnir 31. árg. verð 32 sk. 

Biskupa sögur (Nr. 29). 2. hepli. 1 rd. 48 sk. 
íslenzkt fornbréfasafa (Nr. 30). l. hepti. 1 rd. 
Skýrslur um landsliagi (Nr. 26). 3. hepti. 64 sk. 
Tíðindi um sljórnarmálefni íslands (Nr. 27). 3. hepti. 24 sk. 
Ilions kvæði (Nr. 31). I-XII. b'ók. 2 rd. 
samlals örk. 5 rd. 72 sk. 

1858. Skírnir 32. árg. verð 32 sk. 

Biskupa sögur (Nr. 29). 3. hepti. 1 rd. 48 sk. 



105 

Skýrslur um landsliagi (Nr. 26). 4. hepU. 1 rd. 48 sk. 
Tíðindi um sljórnarmálefni íslands (Xr. 27). 4. hepli. 24 sk. 

■ 

samtals 62 arkir. 3 rd. 56 sk. 

1859. Skírnir 33. árg. verð 32 sk. 

Skýrslur um landshagi (Nr. 26). H. b. 1. h. 1 rd. 64 sk. 
Fornbréfasaíh (Nr. 30). 2. hepti. 64 sk. 
Tíðindi um stjórnarmái. íslands (Nr. 27). 5. hepti. 32 sk. 
Lítil fiskibók með uppdr. (Nr. 32). 24 sk. 
samtals 48^4 arkar. 3 rd. 24 sk. 

1860. Skírnir 34. árg. verö 32 sk. 
íslenzkar réttritunarreglur (Nr. 33). 1 rd. 

Safn til sögu íslands (Nr. 25). II, b. 1. h. 64 sk. 
Skýrslur um landshagi á íslandi (Nr. 26). lí. b. 2. h. ) rd. 
Tíðindi um stjórnarmál. íslands (Nr. 27). 6. h. 48 sk. 
Lítil varníngsbók (Nr. 34). 40 sk. 
samtals 6OV4 arkar. 3 rd. 48 sk. 

1861. Skírnir 35. árg. verð 32 sk. 

Skýrslur um landshagi á íslandi (Nr. 26). IL B. 3. h. 1 rd. 32 sk. 

Tíöindi um stjórnarmál. íslands (Nr. 27). 7. h. 32 sk. 

íslenzk málmyndalýsíng (Nr. 35). 32 sk. 

Sálmasaungsbók (Nr. 36). 1 rd. 

Safn til sögu íslands (Nr. 25). IL b. 2. h. 48 sk. 

Ný jarðabók (Nr. 37). 1 rd. 

samtals 82% arkar. 4 rd. 80 sk. 

1862. Skirnir 36. árg. verð 32 sk. 

Skýrslur um landshagi (Nr. 26). IIL b. 1. h. 80 sk. 
Tíðindi um stjórnarmál. íslands (Nr. 27). 8. h. 40 sk. 
íslenzkt fornbréfasafn (Nr. 30). 3. h. 64 sk. 
Biskupa sögur (Nr. 29). 11. b. 1. h. 1 rd. 
Þjóðsögur (Nr. 38). I. h. 3 rd. 24 sk. 
samtals 74^/8 arkar. 6 rd. 48 sk, 

1863. Skírnir 37. árg. verö 32 sk. 

Skýrslur um Inndshagi (Nr. 26). III. b. 2. h. 1 rd. 
Tíöindi um sljórnarmál. íslands (Nr. 27). 9. h, 64 sk. 
Þjóðsögur (Nr. 38K IL h. 3 rd. 24 sk. 
samtals 51 örk. 5 rd. 24 sk. 



14 



106 y<. 



1864. Skírnir 38. árg. verö 32 sk. 

Skýrslur um landshagi (Nr. 26). III. b. 3. h. 64 sk. 
Tíðindi um stjórnarmálefQÍ (Nr. 27). 10. og II. h. 64 sk. 
Þýðíng brefa Hórazar (Nr. 39). I. h. 48 sk. 
Fornaldarsagan (Nr. 40). J rd. 
fjóðsögur (Nr. 38). III. h. 3 rd. 24 sk. 
samtals 70 arklr. 6 rd. 40 sk. 

1865. Skírnir 39. árg. verð 32 sk. 

Skýrslur um landshagí (Nr. 26). III. b. 4. h. 1 rd. 

Tíðindi um stjórnarmál. íslands (Nr. 27). II. b. 1. h. 48 sk. 

Tölvísi (Nr. 41). 1. h. 2 rd. 

Skýríng málfræðislegra hugmynda (Nr. 42). 12 sk. 
Úr riauksbók og Guðmundar sögu (Nr. 43). 36 sk. 
Þjóðsögur (Nr. 38). IV h. 3 rd. 24 sk. 
samtals 86^8 arkar. 7 rd. 56 sk. 

1866. Skírnir 40. árg. verð 32 sk. 

Skýrslur um landshagi (Nr. 26). IIÍ. b. 5. h. 1 rd. 
Tíðindi um stjórnarmál. íslands (Nr. 27). II. b. 2. h. 64 sk. 
Miðaldasagan (Nr. 44). 1 rd. 16 sk. 
samtals 53 arkir. 3 rd. 16 sk. 




18. Samsæti félagsmanna í deild hins íslerizka Bókmentafélags í Kaupmanna- 
höfn 13. April 1866. 

Eptir fundinn á Borchs collegio söfnuðust felagsmenn um kvöldið til samsætis 
hjá Vincent, matsalaj á Konúngs-nýja-torgi. í lok mállíðar voru minni drukkin, og 
mælt fyrir skálum. Var fyrst drukkin skúl konúngs vors Klistjáns hÍUS níunda, sem 
er verndari félagsins, og mælti fyrír þeirri skál etazráð Oddgeir Stephensen ; þar næst 
mælti Jóa Sigurðsson fyrir skál íslands; hin þriðja var skál hins íslenzka Bókmenta- 
félagS, og mælti <jísli Brynjúlfsson fyrir henni; þar með var súngið kvæði það, sem 
hér fylgir, og Steingrímur Thorsteinson haföi ort. 




Fyrir miniii 
hius islenzka Bókmciitafolags. 

í samsæti íslendínga 

13. áa^ Aprilmán. 1866. 



Megir íslands, mentum sem að unnið, 
Minníng oss á þenna kvaddi fund, 
Meöan sjónir mæla skeiðið runnið, 
Merkisteinn er þessi gleðistund. 
Fimtugastan, — fyrslum þeim fra degi, 
Felag þetta sem að yfir skein, — 
Cnaðsgeislum efst á tímans vegi 
Árshríng gylla náðí sólin hrein. 

Þá skal einum þakkir klökkar inna, 
Þér, sem veldur nú að finnumst hér: 
Rask! á heiti þitt ei þarf að minna 
Þar sem verk þitt liver einn skarta sér. 
tlér í sal og himni Snælands undir 
Hljómi fögrum skal það gjalla' í kvöld, 
Fannhvít man það foldin allar stundir, 
Fegra nafn ei prýðir hennar skjöld. 

Vorrar móður komstu' í faðminn kalda, 
Kær varð henni þín en göfga sál; 
Ástverk þín með elsku vili hún gjalda, 
Efldar mentir, göfgaö feðra mál. 
Verndarengils augum httu björlum 
Oss, er blessum þína vinargjöf, 
Helgust blóm, er vaxa í vorum lijörtum, 
Verða' að sveigum handa þinni gröf. 



Verk hans blómgast nú að hmi lýða, 
Laun ei fegri sér hans andi kýs ; 
íslands synir! styrkið stofninn fríða, 
Studdur mentum þjóðarhagur rís. 
Spara vann ei óði sá er unni, 
(Enginn sannleik virði minna' en féð !) 
Fyrir drykk af mærum Mímisbrunni 
Mannafaðir auga lét í veö. 

Hvað má kreppa' og kyrkja h'fið þjóða, 
Kúgun selja skœðust vopn 1 hönd? 
Fyrir lofstír lýðum háöúng bjóða, 
Leggja á sál og hendur duiarbönd? 
Fcigðarþoku þýngja jarðarslóöir, 
Þartil slirönar allt í dauöans klóm? — 
Fávís heimskan, þrálynd þrældóms móðir, 
l*ess, er 'fölna lætur sérhvert blóm. 

[Ivaö má lýði hvetja, styrl<ja' og bæta? 
Himinrunninn það er sannleiks blær. 
Hvað má andann harrni þriinginn kæta? 
Heilög mentun, sjálfum guöi kær. 
Hennar neisti þó aö lifni' í leyni 
Loks má verða röðuU fagurskær, 
Grímutröll er gjörir öll að steini, 
Geislum frelsis yflr jöröu slær. 



■ 



Smált skal stækka; verk af vi!ja hreinum 
Vexti ná, þó gróður leynist fyrst, 
Fræin veiku verða tre með greinum, 
Vökvuð árdögg, himinsólu kysst. 
Ljóssins himinn hiýjum unaðslárum 
Hjúkrar fræi því, er sáum vér. 
Fagur viður frjófgast nær með árum, 
Friðarskugga' á graOr vorar ber. i 



Treystum því, að þróist allt liið góða, 
Þessum sem að faiið verður reit. 
Veitist niðjum efni líkra Ijóða, 
Lofsverk styrki fróðleiks ástin heit. 
Drekkum heilir mentafélags minni! 
Meðan nokkur andans geisli skín 
Fóslurjörðu frjálsri gagn það vinni, 
Fremd og heiður, sem að aldrei dvín! 



IVIeðal þeírra minna, sem drukkin voru, var minni Rasks heilins, sem var hinn 
fyrsti frumkvöðuU félagsins; mælti Jón Sigurðsson fyrir því, og afhenli um leið sam- 
sætismönnum öllum Ijósmynd af Rask, er Sigfús Eymundarson hafði tekið eplir þeirri, 
sem fylgir útgáfu Rasks af Sæmundareddu, og er myndin eignuð þar ^^Amicis' eður 
vinum Rasks. Eptir máltíð skemtu menn sér fram eptir kvöldinu með samdrykiíju og 
samræðum, og enduðu þarmeð þenna minníngardag félagsins. 



Lb8-Hb8/Þjóöd»ild 




1 3 455 655 



